—8 
(9 


A 


N 
N 
tð 
S 
8 


| 


ST 


BÆNAKVER, 


EPTIR 


DR, P. PJETURSSON. 


ÉR a 
Rð AÐ a 

ÞÁ það = a? = 

M A a 
a, Að 

ÍSLANDS 

= a 

ÚTGEFANDI: 


EGiLL JÓNSSON Í REYKJAVÍK. 


1860. 


Vikubænir. 


1. Jltorgunbænir. 
sunnudags morgunbæn, 


Æ! himneski ljósanna faðir! sem lætur 
þína sól upprenna yfir oss, sem lætur 
sólarljósið lífga og verma náttúruna og 
útbreiða blessun á jörðunni; láttu einnig 
þína himneska náðarsól upprenna yfir oss, 
láttu hið sanna ljósið, þinn eingetinn son 
Jesúm Krist, upplýsa hjörtu vor í dag og 
alla daga og burtrýma þaðan öllu van- 
þekkingar og villumyrkri öllum kulda og 
kærleiksleysi, svo vjer getum rjett þekkt 
þína eilífu föðurgæzku og elskað þig af 
öllu hjarta. Láttu þitt heilaga orð leiða 
oss í allan sannleika og kenna oss, hvernig 
vjer eigum að snúa oss til þín og verða 
þín góð og hlýðin börn. „O! herra Jesús 
Kristur, himneska sól rjettlætisins! upp- 
renn þú í sálum vorum með þínu helg- 
anda ljósi, svo að sjerhver lífdagur vor 
P. Pjetursson. Bænakver. 1 


4 Vikubænir. 


verði sannkallaður sunnudagur. Vek þú 
oss af svefni andvaraleysisins og hálf- 
velgjunnar, svo vjer ekki lifum sjálfum 
oss, heldur þjer, sem fyrir oss ért dáinn 
og upp aptur risinn. Heilagi sannleikans 
andi! taktu þjer bústað í hjörtum vorum 
og gjör þú þau að þínu musteri, svo vjer 
hlýðum þínu orði með andakt og eptir- 
tekt og geymum það í góðum og siðsömum 
hjörtum. Helga þú allar hugsanir vorar 
og allt vort hugarfar, svo vjer þessa viku 
og alla æfi daglega tökum framförum í 
helgun og guðsótta. Æ! þríeini góði Guð! 
vertu hjá oss og vernda þú oss um tíma 
og eilifð! Amen. 


Mánudags morgunbæn. 


Lof og dýrð sje þjer, algóði, himneski 
faðir! fyrir alla þína náð og miskunsemi, 
fyrir allar þínar velgjörðir við oss auma 
og synduga menn. þú ert skapari vor 
og verndari og þjer eigum vjer allt gott að 
þakka. Einnig á þessum morgni er þín 
náð og miskunsemi ný og fersk yfir oss 
og þín föðurhönd gætti vor á umliðinni 
nóttu. Lofað og vegsamað sje þitt heilaga 
nafn að eilífu! Æl vjer biðjum í Jesú 
nafni, láttu þinn föðurlega kærleika hvíla 
yfir oss í dag og alla daga. Láttu um- 


Vikubænir. Ei) 


hugsun um þína heilögu alstaðarnálægð 
jafnan vera lifandi í sálum vorum, svo vjer 
höfum þig í huga og hjörtum hvar sem 
vjer erum og hvert sem vjer förum og forð- 
umst að syndga móti þjer í hugsunum, 
orðum og verkum.  Viðhaltu og styrktu 
oss í samfjelagi við þig og elskunni til þín. 
Láttu þinn heilaga anda kenna oss undir- 
gefni undir þinn vísdómsfulla og gæzku- 
ríka vilja, svo vjer með auðsveipni og 
þolinmæði tökum hverju því, sem þú lætur 
oss að höndum bera. Láttu þá blessun, 
sem þinn eingetinn sonur afrekaði oss með 
sinni friðþægingu, útbreiðast yfir allt, sem 
oss mætir, svo að allir blutir þjóni oss til 
góðs og verði til þess að gróðursetja oss 
enn betur í þínum kærleika. Ó, þú eilífi 
Guð! þú, sem ert og varst og verður, 
minnstu vor af náð þinni, þó vjer sjeum 
dupt og aska og leiddu oss yfir hættur 
og torfærur þessa lífs inn í þitt himneska 
ríki. Bænheyr oss í Jesú nafni. Amen. 


þriðjudags morgunbæn. 


Mildiríki Guð og faðir! Lof sje þjer 
fyrir það, að þú náðarsamlega gættir vor 
og verndaðir oss á þessari liðnu nóttu. 
Æ! kenndu oss að þakka þjer eins og vera 
ber fyrir þína óendanlegu föðurgæzku; 

Í þé 


6 Vikubænir. 


kenndu oss að þakka þjer af öllu bjarta 
og láttu Krist fyrir trúna búa í vorum 
hjörtum, svo vjer berum ávexti trúarinnar, 
sem eru: elska, von og auðmýkt, hóg- 
værð og þolinmæði. Láttu oss umfram allt 
leita þins ríkis og þíns rjettlætis, svo björtu 
vor ofþyngist ekki af sorgum og áhyggj- 
um þessa lífs. Blessa þú oss og öll vor 
störf í þínum ótta, blessa þú alla, sem 
þín leita, og leið hina villuráfandi á rjetta 
leið. Æ! miskuna þú öllum þjáðum og 
sorgbitnum, öllum þínum krossberendum. 
Þín náð og þinn friður sje með oss í dag 
og æfinlega. Sendu oss friðarins og kær- 
leikans anda, svo vor hús og heimkynni 
verði friðarins og eindrægninnar bústaður 
og vjer fáum haldið einingu andans í bandi 
friðarins. Gef þú oss frið við þig, frið 
við sjálfa oss og frið við aðra menn og 
láttu vort húsfjelag verða fagra fyrirmynd 
hins eilífa fjelagskapar útvaldra í þínu himn- 
-eska ríki, þar sem allt er rjettlæti friður 
og fögnuður í þínum anda. Bænheyr það 
friðarins eilifi Guð, í Jesú nafni. Amen. 


Miðvikudags morgunbæn. 


Jeg þakka þjer, góði Guð! af öllu hjarta 
fyrir það, að þú hefur náðarsamlega verndað 
mig á þessari nóttu. Æ! gef þú mjer náð 


Vikubænir. 7 


til þess, að geta varið þessum degi sam- 
kvæmt þinum heilaga vilja, svo eg forðist 
að móðga þig með syndsamlegum hugs- 
unum og saurugum girndum, forðist að 
styggja eða hneyxla aðra með illum og 
óviðurkvæmilegum orðum; já, forðist allt 
það, sem illt er, bæði í orði og verki, 
en ástundi að gjöra verk minnar köllunar 
með álúð og samvizkusemi og hafi þig 
fyrir augunum í allri minni breytni. Æ! 
hreinsa þú hjarta mitt og gróðursettu þar 
auðmýkt, mannelsku og þolinmæði, svo jeg 
finni til þess, að jeg er aumur, breyskur 
og brotlegur, sem ekkert megna án þinnar 
hjálpar og er í öllum hlutum kominn upp á 
þína náð og miskunsemi. Láttu þessa til- 
finningu vekja hjá mjer vægð og vorkun- 
semi við mina breysku bræður, svo jeg 
fyrirgefi þeim af hjarta það sem þeir kunna 
að gjöra á hluta minn og auðsýni þeim 
alla þá hjálp og aðstoð, sem í mínu valdi 
stendur. Styrktu mig ístöðuglyndi og þolin- 
mæði, svo jeg með auðsveipni taki hverju 
því, sem þú lætur mjer að höndum bera 
og trúi því staðfastlega, að mótlæti og þján- 
ingar eru meðöl í þinni mildiríku hendi 
til að losa hjarta mitt við hjegóma verald- 
arinnar og draga það nær þínu himneska 
föðurhjarta, trúi því staðfastlega, að mót- 
lætingar þessa tíma eru ljettvægar í saman- 


8 Vikubænir. 


burði við þá eilífu og óumræðilegu sælu, 
sem þú hefur mjer fyrirhugað í þínu himn- 
eska dýrðarríki. Amen. 


Fimmtudags morgunbæn, 


Æ, drottinn! hvernig gætum vjer byrjað 
nokkurn dag án þess að endurminnast 
þeirrar verndar og náðar, sem þú, eilífa 
gæzkan! auðsýnir oss á hverri nóttu og 
hverjum degi, já á hverju augnabliki þessa 
vors jarðneska lífs? Þökk sje þjer himn- 
eski faðir! fyrir allt gott, sem þú veitir 
oss í vöku og svefni. En hvernig getum 
vjer líka byrjað nokkurn dag án þess að 
endurminnast þess, að vjer erum hjer gestir 
og framandi, að vjer erum á leiðinni til 
dauðans og dómsins, og að vort rjetta föður- 
land er á himnum? Q, vor guðdómlegi 
frelsari! sem ert á himnum við föðursins 
hægri hlið og sem þaðan munt koma í 
skýjum himins til að dæma lifendur og 
dauða; þú hefur heitið oss því, að vera 
með þínum trúuðu alla daga til enda ver- 
aldarinnar, æ! vertu oss nálægur í dag og 
hjálpa þú oss til að halda vegferð vorri 
áfram í samfjelagi við þig. Kenn þú oss 
að feta í þin fótspor, svo vjer ekki villumst 
út á hinn breiða veg, sem liggur til glöt- 
unar, nj6 hörfum undan þínum merkjum. 


Vikubænir. 9 


Þú þekkir veröldina og þær hættur og 
freistingar, sem oss eru búnar, en þú 
þekkir líka vorn breyskleika og vort hvi- 
kula og óstöðuga hjartalag.  Æ! vertu 
máttugur í vorum veikleika, svo vjer megn- 
um alla hluti fyrir þig, megnum að sigra 
sjálfa oss og heiminn; gjör þann enda á 
sjerbverri freistingu, að vjer fáum staðizt 
og láttu engan slíta oss úr þinni hendi, 
þangað til vjer förum hjeðan og fáum að 
vera hjá þjer um aldir alda. Amen. 


Föstudags morgunbæn. 


Almáttugi skapari himins og jarðar! Á 
þessum degi vikunnar myndaðir þú mann- 
inn og á þessum degi vikunnar endur- 
leystir þú syndugt mannkyn með friðþægj- 
andi dauða þíns elskulega sonar.  Vjer 
þökkum þjer af öllu bjarta fyrir þessar 
velgjörðir þínar óg biðjum þig að auð- 
sýna oss aumum mannskepnum þínum náð 
miskunsemi og láta friðþægingu þíns sonar 
bera hjá oss ávexti til sáluhjálpar. Æl 
drag þú oss alla til þín. Minnstu ekki 
vorra synda og misgjörða, en minnstu vor 
eptir þinni miskunsemi. Hvergi nema 
hjá þjer finnur sálin hvild og rósemi og 
því mænum vjer upp til þin vorum trúar 
og vonar augum. Líttu í náð niður til vor 


10 Vikubænir. 


og viðhaltu oss í trú og elsku þangað til 
vjer fáum að koma til þín og sjá þig aug- 
liti til auglitis. Æ! vjer getum ekki annað 
en flúið til þinnar náðar; sjálfir megnum 
vjer ekkert án hennar og vorum eigin verð- 
leikum megum vjer ekki treysta, því þeir 
eru engir, en vjer reiðum oss á friðþæg- 
ing fyrir vorar syndir og eigi einungis 
fyrir vorar, heldur og allrar veraldarinnar 
og hann er meðalgöngumaður vor hjá 
þjer. Í hans nafni biðjum vjer: sendu þinn 
anda í vor hjörtu, svo. vjer getum lifað 
þenna dag og alla daga eptir þínum heil- 
ögu boðum, og þegar vegferð vor hjer er 
á enda, æ! láttu oss þá í hans nafni 
fá sáluhjálplegan dauða og inntöku í þína 
dýrð á himnum. Amen. 


Laugardags morgunbæn. 


Á þessum seinasta morgni vikunnar 
lyptum vjer hjörtum vorum í hæðirnar til 
þín, himneski faðir! og þökkum þinni 
óendanlegu föðurgæzku fyrir þína vernd á 
umliðinni nóttu. Þín náð vakti yfir oss 
þegar vér sváfum; þín náð ljet oss aptur 
vakna til þessa lífs; æ! láttu þína náð 
leiða oss þenna dag og alla daga, svo 
vjer ekki göngum í myrkri, heldur eins 
og ljóssins börn, og fáum við enda þess- 


Vikubænir. 11 


ara vorra hjervistardaga að koma til þín 
á ljóssins og sælunnar land. Hinn sein- 
asti dagur vikunnar minnir oss á vorn 
seinasta lífdag hjer í heimi og vjer vitum 
ekki, hvort hans er langt eða skammt að 
bíða; æ! vertu oss þá einnig nálægur með 
þinni náð og gef þú, að dauðadagur vor 
verði sannur gleðidagur fyrir oss, upphaf 
hins eilífa fagnaðar og friðar hjá þjer og 
frelsara vorum og öllum útvöldum. Vek 
þú oss drottinn! með þínum bendingum 
og áminningum í hvert sinn sem vjer ætl- 
um að verða hálfvolgir og hirðulausir um 
vor Ssáluhjálparefni, svo vjer verðum brenn- 
andi í andanum og leggjum alla stund á 
að gjöra vora útvalningu vissa. Amen. 


2. Hvoldbænir. 


Sunnudags kvöldbæn. 


Þökk sje þjer, mildiríki himneski faðir! 
fyrir það, að þú ljezt þinn eingetinn son 
fræða oss um þitt ráð og þinn vilja oss 
til frelsis og sáluhjálpar. Þökk sje þjer 
fyrir það, að þú í dag gafst oss kost á, 
að heyra, lesa og hugleiða þitt heilaga og 
sáluhjálplega orð. Æ! vertu oss náðugur 


12 Vikubænir. 


og miskunsamur, og fyrirgef þú oss, að 
vjer svo opt höfum verið tómlátir í, að 
hafa það um hönd og látið það svo opt 
eins og vind um eyrun þjóta.  Sviptu 
oss ekki þínu blessaða lífsins orði, þó vjer 
með andaktarleysi og kaldsinni voru og 
syndum vorum höfum til þess unnið; heldur 
láttu það eptirleiðis tala til vor með áminn- 
ingum og uppörfunum og bera hjá oss 
ávöxt til eilifs lífs. Æ! hjálpa þú oss af 
ríkdómi þinnar náðar til að endurnýjast í 
anda vors hugskots, svo það hjer eptir 
verði oss ljúft og unaðarfullt, að hugsa um 
þig og þínar dásemdir og leita oss upp- 
fræðingar og huggunar í þínu heilaga orði. 
Mennta þú oss með þínu orði og þínum 
anda, svo vjer verðum hæfilegir til að fá 
inntöku í þitt himneska ríki. Vernda þú. 
oss á þessari nóttu og gættu vor fyrir 
öllu illu; vertu hjá oss í vöku og svefni, 
í lífi og dauða, í Jesú nafni. Amen. 


Mánudags kvöldbæn. 


Almáttugi og eilifi Guð! Þín og þinnar 
miskunar eigum vjer að leita með daglegri 
iðrun og apturhvarfi. Æl! láttu nú þinn 
anda minna oss á allt, sem vjer í dag höf- 
um syndgað á móti þjer í hugsunum, orðum 
eða verkum, og gefðu oss náð til þess, 


Vikubænir. 13 


að nálgast þig með harmþrungnum og iðr- 
andi hjörtum. Vjer þökkum þjer fyrir þá 
mildiríku hjálp og aðstoð, sem þú hefur 
veitt oss á þessum degi, og felum oss á 
þessari nóttu þinni föðurlegu vernd og 
forsjón á hendur. Æ! haltu þinni vernd- 
arhendi yfir oss og láttu oss út af sofna 
með þeirri sannfæringu í hjörtum vorum, 
að þú gætir allra þinna barna, að þú ert 
skjól og skjöldur allra, sem á þig vona. 
Líknsami Guð! í þínu náðarnafni leggj- 
umst vjer nú til hvíldar; láttu oss sofna 
í þínum friði. og vakna aptur til að lofa 
og vegsama þitt heilaga nafn. Bænheyr 
það í Jesú nafni. Amen. 


þriðjudags kvöldbæn. 


Gæzkuríki Guð og faðir! Aldrei fáum 
vjer til fulls þekkt nje upptalið þær náðar- 
ríku velgjörðir, sem þú veitir oss á hverj- 
um degi og hverri stundu dagsins. Sjer- 
hver dagur, sem vjer lifum, sjerhver stund 
og sjerhvert augnablik ber vott um þína 
náð og miskunsemi. Frá þjer, eilíhi ljós- 
anna faðir! kemur öll góð og öll full- 
komin gjöf og allar gjafir þínar gefur þú 
oss af einskærri náð, því vjer höfum til 
einskis unnið nema hegningar með syndum 
vorum og vanþakklæti voru. Æ! hjálpa 


14 Vikubænir. 


þú oss, svo þin náð verði ekki til ónýtis 
á oss, hjálpa þú oss til að taka daglega 
framförum í dyggð og helgun, svo vor innri 
maður daglega endurnýist, þó vor ytri 
maður hrörni. Haltu þinni almáttugu vernd- 
arhendi yfir oss í nótt og alla tíma og 
sættu vor fyrir öllum slysum og háska- 
semdum. Láttu oss sofna sætt og vært 
í þínum friði og eptir næturinnar hvíld 
aptur vakna til að lypta hjörtum vorum 
upp til þín með lofgjörð og þakklæti; og 
þegar lífdagur vor er liðinn og eilífðar- 
innar morgun upprennur, æl flyttu oss þá 
þá í þínum friðarfaðmi á ljóssins og sæl- 
unnar land. Bænheyr það í Jesú nafni. 
Amen. 


Miðvikudags kvöldbæn. 


Eilífi miskunsemdanna faðir! Lofað og 
vegsamað sje þitt heilaga nafn! Þín óend- 
anlega gæzka hefur leyft oss að lifa þenna 
dag og þannig ennþá bætt einum degi við 
tölu vorra hjervistardaga. En hefur þá 
þessi dagur flutt oss nær. þínu föðurhjarta, 
flutt oss nær himninum, eins og hann 
hefur flutt oss nær gröf og dauða? Eða 
höfum vjer ennþá aukið vora syndasekt, 
ennþá lifað einn dag í andvaraleysi og 
hugsunarleysi um vor eilífu forlög? þú 


Vikubænir. 15 


þekkir oss alla, heilagi og allsvitandi Guð! 
þú þekkir björtu vor og allt vort hátta- 
lag. Æ! vjer finnum sjálfir til þess með 
angri og trega, að oss miðar dag hvern 
lítið áfram á helgunarinnar vegi, að einnig 
þessi umliðni dagur er nýr vottur um 
breyskleika vorn, um tregðu vora til að 
vaka og tómlæti vort í að biðja. Fyrir- 
gef oss vorar skuldir fyrir Jesú Krists 
skuld og gef þú oss náð til þess, að verða 
árvakrari og bænræknari og kostgæfnari til 
allra góðra verka. Vernda þú oss náðar- 
samlega í nótt og láttu ekkert illt granda 
oss á sálu eða líkama; láttu oss sofna 
sætt og vært og sálu vora lifa í þjer, 
svo vjer tilheyrum þjer hvort sem vjer 
sofum eða vökum, lifum eða deyjum. Þókn- 
ist þjer, himneski faðir! þá leyf þú oss 
að vakna aptur til þessa lífs á morgun 
glöðum og heilbrigðum, og láttu vora 
fyrstu hugsun vera bænarandvarp til þín 
og þakkargjörð. En hafi þín eilífa speki 
ályktað, að kalla oss hjeðan á þessari nóttu, 
æ! láttu oss þá aptur vakna hjá þjer, í 
þínu himneska ríki. Verði á oss þinn 
vísdómsfullur og náðugur vilji. Amen. 


Fimmtudags kvöldbæn. 
Vertu hjá oss, drottinn! því að kvölda 
tekur og á daginn líður. Sjerhvert fimmtu- 


16 Vikubænir. 


dags kvöld ætti að minna oss á pínu þína 
í grasgarðinum, og að þú á því kvöldi 
tókst til að hryggjast og titra, svo að sál 
þín var hrygg allt í dauðann og sveiti 
þinn varð eins og blóðhnyklar, sem fjellu 
á jörðina. Æ! vjer þökkum þjer, drott- 
inn vor og frelsari! fyrir þessa þína óum- 
ræðilegu pínu, sem þú leiðst vegna vorra 
synda. Vek þú hjá oss einlæga iðrun 
fyrir afbrot vor og lifandi óbeit á synd- 
inni, en lífgaðu þá "sannfæringu í hjörtum 
vorum, að veröldin liggur í hinu vonda, 
og hjálpaðu oss til að afneita hennar lyst- 
ingum, fýsn holdsins og drambsömu lif- 
erni. CÆ! láttu oss finna til þeirrar bless- 
unar, sem þinn friðþægjandi dauði veitir 
öllum sanniðrandi mönnum og gefðu oss 
náð til að lifa og deyja í samfjelagi við 
þig. Styrktu vora veiku krapta í stríði 
freistinganna, styrktu vort stöðuglyndi í 
krossskóla þjáninganna, styrktu þá trú í 
hjörtum vorum, að ef vjer liðum með þjer, 
þá munum vjer einnig með þjer vegsam- 
legir gjörðir, og úr býtum bera kórónu 
lífsins ef vjer reynumst þjer trúir allt til 
dauðans. Í þínu nafni leggjum vjer nú aug- 
un aptur; þitt alltsjáandi auga vaki yfir oss 
og gæti vor á þessari nóttu, svo að ekkert 
illt fái oss grandað. Þín náð og þinn 
friður sje með oss nú og að eilífu. Amen. 


Vikubænir. 17 


Föstadags kvöldbæn. 


Ennþá er einn lífdaga vorra liðinn og 
vjer erum fluttir einum degi nær dauða, 
eilífð og dómi. Æ, miskunsami Guð! þú 
hefur viðhaldið lífi voru allt fram á þenna 
dag og veitir oss á hverjum degi ótelj- 
andi velgjörðir af ríkdómi þinnar náðar. 
En vjer megum angráðir viðurkenna, að 
vjer erum minni allri þinni miskun og 
trúfesti. Daglega syndgum vjer; daglega 
brjótum vjer þín boðorð, í hugsunum, 
orðum, eða verkum, ef ei vísvitandi, þá 
af bráðræði og breyskleika, og sjerhver 
dagur ásakar oss fyrir hálfvelgju og hirðu- 
leysi í vorum sáluhjálparefnum, fyrir kær- 
leiksleysi, kaldsinni og hviklyndi hjartans. 
Æ! vjer flýjum nú til þín, eilífi miskun- 
semdanna faðir! Fyrirgef þú oss í Jesú 
nafni allar vorar syndir og ávirðingar; 
láttu ylgeisla þinnar eilífu náðar verma 
vor köldu hjörtu; láttu hana lífga og 
glæða vora trú og elsku og styrkja vora 
von, láttu hana gagntaka vora sál og sinni, 
svo vjer ekki lengur göngum eptir hold- 
inu, heldur eptir andanum og verðum þín 
börn, kostgæfin til allra góðra verka. Æ! 
vertu oss einnig nálægur með þinni náð 
á þessari kvöldstundu og láttu þitt eilífa 
náðarljós lýsa oss í næturinnar myrkrum; 

2 


18 . Vikubænir. 


geym oss á þessari nóttu í faðmi þinnar 
föðurlegu miskunar og afstýr þú frá oss 
öllu því, sem oss getur grandað,.  Þinni 
mildiríku forsjón felum vjer oss og alla 
ástvini vora; vertu vor verndari í vöku 
og svefni, í lífi og dauða; í Jesú nafni. 
Amen. 


Laugardags kvöldbæn. 


0, herra Guð, himneski faðir! Þegar 
vjer nú á þessu seinasta kvöldi vikunnar 
rennum augunum yfir hina útlíðandi viku 


og rannsökum hegðun vora og hjartalag,. 


þá hljótum vjer með tárum og trega 
að viðurkenna, að vjer höfum syndgað 
í himininn og fyrir þjer; margt illt 
höfum vjer aðhafzt, mikið gott höfum 
vjer látið ógjört og öll vor verk eru ófull- 
komin, og þó hefur þín eilífa miskunsemi 
enn sem fyrri verndað oss og varðveitt, 
ennþá látið oss standa óupprætta í þinum 
náðarakri.  Æ! hvernig fáum vjer verð- 
uglega þakkað þjer, verðuglega lofað og 
vegsamað þitt heilaga nafn! Vort bænar- 
kvak er veikt og ófullkomið, eins og vjer 
sjálfir erum breyskir og syndugir; en þegar 
vjer framberum vor bænarandvörp fyrir 
þig í nafni þíns eingetna sonar, vors heil. 
aga frelsara, þá treystum vjer því, að 


A 


Vikubænir. 19 


þau verði þjer velþóknanleg. Sendu oss 
anda bænarinnar, svo vjer getum þakkað 
þjer og beðið þig af öllu bjarta.  Æ! 
láttu oss nú sofna með þeirri sannfæringu, 
að þú hafir fyrirgefið oss allar vorar syndir 
í Jesú nafni. Ö! hversu fljótt líða þessir 
lífdagar vorir og hversu opt eru þeir ekki 
liðnir áður en oss varir! En þú, drott- 
inn! ert eilífur og óumbreytanlegur og 
þín ár og þínir dagar taka engan enda. 
Æl kenn þú oss að telja vora daga; kenn 
þú oss að verja rjett þessum náðarinnar 
tima, og mennta þú oss undir eilífðina, svo 
„vjer sjeum viðbúnir, þegar æfikvöld vort 
kemur og dauðans nótt upprennur. Haltu 
þinni verndarhendi yfir oss á þessari nóttu 
og miskuna þú oss öllum í Jesú nafni. 
Amen. 


a“ 


20 Hátíða- og 


Bænir á hátíðum og helgidögum. 


Bæn á jólum. 


Lot og dýrð sje þjer, eilífi Guð á hæðum! 
fyrir alla þína óendanlegu náð og miskun- 
semi; lof og dýrð sje þeir fyrir það, að 
þú elskaðir oss synduga menn svo heitt, 
að þú sendir þinn eingetinn son í heim- 
inn, til þess að hver, sem á hann trúir, 
ekki skuli fyrirfarast, heldur hafa eilíft 
líf. Lof og dýrð sje þjer, vor guðdóm- 
legi frelsari! fyrir það, að þú af ein- 
skærri elsku til vor íklæddist voru holdi, 
til að friðþægja oss við þinn himneska 
föður, til að færa oss hans himneska frið 
og boða oss hans góða og velþóknanlega 
vilja, til að frelsa oss frá hegningu og 
valdi syndarinnar og afreka oss eilíft líf. 
Þú hefur leitt oss frá myrkrinu til ljóss- 
ins, frá dauðanum til lífsins; þú hefur 
opnað oss himin Guðs náðar og hans 
dýrðar. En hvernig getum vjer eins og 
vera ber lofað og vegsamað þig og 
þakkað þjer fyrir þessa þína óumræðilegu 
elsku og þær ómetanlegu náðarvelgjörðir, 
sem þú hefur veitt oss? það getum vjer 
bezt með því, að leyfa þinni náð og þinum 
anda inngöngu í vor björtu, svo að þín 


helgidaga bænir. 21 


friðþæging verði ekki til ónýtis á oss. 
En, æ! vjer megnum þetta ekki af sjálfs- 
dáðum án þinnar hjálpar. þess vegna 
þr flýjum vjer til þín og biðjum þig af öllu 
hjarta að verka bjá oss viljann og mátt- 
inn. Þú komst í heiminn til að sameina 
oss við Guð, æ! hreinsa þú hjörtu vor 
af öllu því, sem þessari sameiningu er 
til fyrirstöðu, svo þau verði hæfilegur 
bústaður þíns heilaga anda. þú komst í 
heiminn til að endurleysa oss frá syndinni 
og afreka oss eilíft lif; æ! láttu krapt 
þíns friðþægjanda kærleika gagntaka sálir 
vorar, Svo vjer getum endurfæðzt og 
A endurnýjazt Í anda vors hugskots og íklæðzt 
þeim nýja manni, sem skapaður er eptir 
Guði í rjettlæti og heilagleika sannleik- 
ans. þú komst í heiminn til að stofna“ 
andlegt og eilift ríki meðal allra þjóða; 
æl! láttu þetta þitt ríki útbreiðast meir 
og meir á jörðunni, svo að öll knje beygi 
sig fyrir þinni tign og sjerhver tunga 
viðurkenni, að þú ert drottinn, Guði föður 
til dýrðar. Láttu þetta þitt ríki meir og 
meir eflast og útbreiðast í vorum björtum, 
svo vjer þjónum þjer í anda og sannleika, 
þangað til þú flytur oss bjeðan úr þínu 
náðarríki í dýrðarríki þitt á hininum. 
Þjer og föðurnum og heilögum anda sje 
lof og dýrð að eilífu. Amen. 


22 Hátíða- og 


. Bæn á nyári. 


Ó, þú eilífi aldanna faðir! þú, sem 
lifir frá eilífð til eilífðar, ofar öllum tíma 
og aldaröðum, en fyllir þó alla hluti með 
þinni eilífu alstaðarnálægð; þú, sem býr 
í því ljósi, sem enginn fær tilkomizt, en 
hefur þó opinberazt í fyllingu tímans í 
þínum eingetna syni Jesú Kristi, sem er 
ímynd þinnar veru og ljómi þinnar dýrðar, 
já opinberast í öllum hlutum, smáum og 
stórum; þú, sem ert hin hulda og eilífa 
uppspretta lífsins, en gefur þó öllu lif og 
andardrátt; þú, sem ekki ert einungis 
eilífur Guð.og almáttugur skapari himins 
og jarðar, heldur einnig eilífur kærleikur 
og faðir allrar miskunar, upp til þín leita 
andvörp hjartna vorra, upp til þín mænum 
vjer augum trúar og vonar á þessum 
áramótum. Lof og dýrð sje þjer, líkn- 
sami faðir! fyrir hið liðna ár, fyrir allar 
þær óteljandi náðarvelgjörðir, sem þú á 
því veittir oss í andlegum og líkamlegum 
efnum, fyrir alla þína miskun og trúfesti 
við oss. Sjerhvert árið, sjerhver dagur- 
inn og sjerhver stundin ber vitni um 
þína óendanlegu gæzku og að þú ert 
faðir allra, sem börn kallast bæði á himni 
og jörðu. En, æ því miður ber líka 
sjerhvert árið, sjerhver dagurinn og sjer- 


A 


helgidaga bænir. 23 


hver stundin vitni um, að vjer erum breysk 
og brotleg börn, sem alltaf brjótum af 
oss þína náð og alltaf vinnum til hegn- 
ingar.  Æ! þetta liðna ár ásakar oss 
einnig fyrir vanþakklæti við þig, fyrir hirðu- 
leysi og hálfvelgju í vorum sáluhjálpar- 
efnum. Hvernig fáum vjer upp talið allt 
hið illa, sem vjer höfum aðhafzt í hug- 
renningum, orðum og verkum, allt hið 
góða, sem vjer höfum vanrækt, því hver 
veit, hve opt honum yfirsjest? En þú 
veizt það, drottinn! þú þekkir oss og allt 
vort háttalag. Fyrirgef oss í Jesú nafni 
allar vorar syndir og yfirsjónir. þó vjer 
höfum syndgað í himininn og fyrir þjer, 


flýjum vjer þó enn á þínar náðir — því 
hvert getum vjer annað flúið? — og bið- 


jum þig, eilífi miskunsemdanna faðir! að 
auðsýna oss nýja náð á þessu nýja ári. 
Æ! styrk þú oss af ríkdómi þinnar náðar 
til þess fyrst og fremst að leita þíns ríkis 
og þíns rjettlætis, þá mun oss allt annað 
gott veitast, öll önnur björg og blessun. 
Forða þú oss við áhyggjum og sorgum 
þessa lífs og láttu þær aldrei draga hjörtu 
vor frá þjer, en gef oss það af þessum 
tímanlegu gæðum, sem þú sjer oss fyrir 
beztu. Kenndu oss að þekkja og þakka 
velgjörninga þína og verja þeim oss og 
öðrum til góðs; kenndu oss að vera guð- 


24 Hátíða- og 


hræddir með nægjusemi, því það er mik- 
ill ávinningur; kenndu oss að erfiða í 
þínum ótta og hafa umgengni vora á 
himnum; kenndu oss að vera þolinmóðir 
í þjáningum og krossburði og sýna undir- 
gefni undir þinn blessaða og gæzkuríka 
vilja. Styrk þú vort trúnaðartraust á þjer, 
elsku vora til þín og meðbræðra vorra 
og vor um uppfyllingu allra þinna fyrir- 
heita. Æ! láttu oss á þessu nýja ári 
verða að nýjum og betri mönnum, svo 
vor innri maður endurnýist þó vor ytri 
maður hrörni; láttu oss á hverjum degi 
og hverri stundu miða áfram á helgunar- 
innar og sáluhjálparinnar vegi, eins og 
„oss á hverjum degi og hverri stundu 
miðar áfram á veginam til dauðans og 
og eilifðarinnar. þú hefur enn eitt ár 
látið oss standa óupprætta í þínum náðar- 
akri, ef ske mætti, að vjer bærum ávöxt 
til eilifs lífs, æ! láttu þína náð ekki verða 
til ónýtis á oss. þú hefur enn látið nýtt 
náðarár upprenna yfir oss; æ! styrktu oss 
til að verja því betur en hinum liðnu æf- 
innar árum. þú telur öll vor höfuðhár 
og þú telur líka alla vora daga; æ! 
kenndu oss einnig að telja þá rjettilega, 
og verja þeim stundum æfinnar vel, sem 
þinni speki þóknast enn að gefa oss. þú 
einn veizt, hvort þær verða margar eða 


helgidaga bænir. 25 


fáar; þú einn veizt, hvort vjer fáum lifað 
þetta nýja ár til enda, eða hvort það á 
að verða vort seinasta æfiár hjer á jörð- 
unni; en hvort heldur verður, hvort heldur 
vjer lifum eða deyjum, þá láttu oss til- 
heyra þjer í lífi og dauða. Já í lífi og 
dauða felum vjer oss með lífi og sál þinni 
miskun á hendur, í Jesú nafni. Amen. 


Bæn á skirdag, 


Eilíi Guð, miskunsami faðir!  Vjer 
þökkum þjer af öllu hjarta fyrir þína 
óendanlegu gæzku, sem kom þjer til að 
framselja í dauðann þinn eingetinn son, 
drottinn vorn Jesúm Krist, og ljezt hann 
friðþægja fyrir vorar syndir. Vjer þökkum 
þjer af öllu bjarta fyrir það, að þú með 
hans heilögu kvöldmáltið gjörir os hluttak- 
andi í hans blessaða líkama og blóði, 
fullvissar oss um þína föðurlegu náð og 
fyrirgefningu synda vorra, og viðheldur 
þannig voru andlega lifi og samfjelagi 
við þig og frelsara vorn. Æ! láttu aldrei 
þetta dýrmæta náðarmeðal verða til ónýtis 
á oss, mje oss til dómsáfellis. Hjálpa 
þú oss til að útrýma úr björtum vorum 
öllum  sjálfsþótta og sjálfbyrgingsskap, 
allri ljettúð og andvaraleysi; láttu þinn 


anda vekja oss, svo vjer lærum að þekkja 


% í 
rt 
Í 


26 Hátíða- og t 


syndir vorar og með innilegri auðmýkt 
nálgumst þitt náðarborð. Láttu þessa 
þekkingu synda vorra vekja hjá oss ein- 
læga iðrun og hryggð eptir þjer, svo vjer 
finnum til þess, hvað vjer erum sekir og 
ómaklegir þinnar náðar, fáum alvarlega 
óbeit á syndinni og leitum þinnar misk- 
unar af öllu bjarta. Styrktu sanna og 
lifandi trú í sálum vorum, og láttu það 
vera vora hjartans löngun að helga þjer 
vor hjörtu og allt vort líf, og lifa í sam- 
fjelagi við þig og frelsara vorn. 

O! herra Jesús Kristur, guðdómlegi 
og gæækuriki frelsari vor! Vjer þökkum 


s þjer af innsta grunni hjartans fyrir þá 
* óendanlegu elsku, sem þú hefur auðsýnt 


oss, með því að gefa sjálfan þig í dauð- 


í ann fyrir vorar syndir oss til frelsis og 


sáluhjálpar og með því að stofna hið 
háleita kvöldmáltíðar sakrament tilað gjöra 
oss hluttakandi í þínu heilaga og guð- 
-dómlega eðli. Æ! styrktu oss til að feta 
í þín heilögu fótspor, með fúsri hlýðni 
við vorn himneska föður, með einlægri 
mannelsku, sjálfsafneitun og þolinmæði í 
þjáningum og mótlæti; æ! láttu oss í 
sameiningunni við þig finna frið og hvíld 
fyrir sálir vorar, þangað til vjer í eilífð- 


ni fáum að sjá þig augliti til auglitis og 
Bón þeirrar áumræðilegu sælu að njót- 
fa * 


helgidaga bænir. 217 


andi, sem þú með þínum friðþægjandi 
dauða hefur oss afrekað. Amen. 


Bæn á föstudaginn langa. 


Ó! almáttugi og“ heilagi Guð! Vjer 
finnum það og játum, að vjer erum sekir 
og syndugir og eptir eðlisfari voru reið- 
innar börn; og ; þó hefur þú eilífa gæzkan! 
meðan vjer ennþá vorum óvinir þínir, elsk- 
að oss svo heitt, að þú hefur framselt 
þinn eingetinn son í dauðann fyrir afbrot 
vor og syndir vorar. Hann er ljómi 
þinnar "dýrðar og ímynd þinnar veru, og 
þó ljezt þú hann taka á sig þjóns mynd 
og litillækka sjálfan sig, til að frelsa oss 
frá eilífri glötun og afreka oss eilíft líf. 
SWissilóga. bar hann vor sár og lagði á 
sig vor harmkvæli. Vegna vorra mis- 
gjörða var hann særður og fyrir vorra 
synda sakir lemstraður; hegningin lá á 
honum, svo vjer hefðum frið og fyrir 
hans benjar urðum vjer heilbrigðir“). 
Han uppfyllti allt rjettlæti, svo það yrði 
öllum iðrandi syndurum tilreiknað. Hans 
sál varð hrygg allt til dauðans, svo að 
vorar Sálir fengju frið og hvild. Já, himn- 
eski faðir! hann leið pínu og dauða á 


1) Es. 53, 3. 


Ka 


28 Hátíða- og 


krossinum til að endurleysa oss frá bölvun 
lögmálsins og veita oss allskonar andlega 
og himneska blessun. Hann var talinn með 
óbótamönnum, svo vjer gætum orðið í tölu 
þinna barna. Æ! líttu því í náð niður til 
vor syndugra manna; líttu á friðþægingu 
þíns eingetna sonar, sem er dáinn vegna 
vorra synda og upprisinn oss til rjettlætis, 
og láttu oss ásamt öllum heilögum geta 
skilizt hvílík að sje breidd, lengd, dýpt 
og hæð hans óumræðilegu elsku ð 

Ó! herra Jesú Kristur! Þín elska var 
sterkari en dauðinn! taktu þjer bústað í 
vorum björtum, svo vjer getum elskað 
þig og þakkað þjer af öllu hjarta. Hjálpa 
þú oss með krapti þíns krossdauða til að 
krossfesta holdið með girndum þess og 
tilhneigingum.  Æ! holdið er veikt þó 
andinn. sje reiðubúinn; styrktu oss í hinu 
andlega stríði við holdið og heiminn og 
láttu oss bera sigur úr býtum. Láttu 
þinn dauða standa os lifandi afmálaðan 
fyrir hugskotssjónum, svo vjer fáum lif- 
andi viðbjóð við syndinni, en lifandi áhuga 
á að gjöra vora útvalningu vissa. Undir 
þínum krossi viljum vjer út hella tárum 
iðrunarinnar upp á hann viljum vjer mæna 
augum vonarinnar, því þaðan streymir 


1) Efes. 3, 18. 


I a 


helgidaga bænir. 23 


hugsvölun og endurnæring inn í hin harm- 
þrungnu og sundurkrömdu hjörtun. Þinn 
friðþægjandi dauði sje vort athvarf í lífi 
og dauða; í þínu nafni viljum vjer lifa og 
deyja. Amen. 


Bæn á páskum. 


Almáttugi, alvaldi Guð! sem uppvaktir 
þinn eingetinn son, Jesúm Krist frá dauðum, 
þínu háleita nafni til lofs og dýrðar og 
til vitnisburðar um, að hann er frelsari 
og endurlausnari heimsins, vjer þökkum 
þjer af öllu hjarta fyrir þá óumræðilegu 
náð og miskunsemi, sem þú með hans upp- 
risu hefur auðsýnt oss. Með hans frið- 
þægjandi dauða hefur þú frelsað oss frá 
sekt og valdi syndarinnar og með hans 
upprisu fullvissað oss um þína náð og 
svipt dauðann sinni beiskju. Lofað og 
vegsamað sje þitt heilaga nafn! Ó! herra 
Jesú, drottinn vor og frelsari! þú hefur 
sigrað dauðann og brotið insigli grafar- 
innar. þú ert upprisan og lífið og hefur 
lífið og ódauðleikann í ljós leitt. Eins og 
vjer fyrir skemmstu sáum þig í þjóns mynd, 
hlýðinn allt til dauðans, já allt til dauð- 
ans á krossinum, eins sjáum vjer þig nú 
í þinni guðlegu og himnesku upprisudýrð. 
Með þinni upprisu hefur þú sannfært oss 


30 Hátíða- og 


um, að þú ert Guðs son, eins og þú 
sagðist vera, að þú leiðst dauðann heilagur 
og saklaus fyrir oss synduga og seka, 
og að vjer í þínu nafni fáum fyrirgefn- 
ingu vorra synda. þú ert upprisinn frá 
dauðum, sem frumgetningur hinna burt- 
sofnudu, til að fullvissa oss um, að vjer 
munum einnig  upprísa úr vorum gröfum. 
Þú ert oss því af Guði gefinn til rjett- 
lætis, helgunar og endurlausnar og þú 
ert eilífur æðsti prestur og árnaðarmaðnr 
vor hjá þínum himneska föður. Æ! vek 
þú oss með þinum anda og gef oss náð 
til þess að rísa upp af syndanna svefni 
og ganga í endurnýjungu lifdaganna, svo 
vjer ávallt getum huggað oss við þína upp- 
risu og treyst því, að þú munir uppvekja 
oss á efsta degi. Láttu þá sannfæringu 
jafnan vera lifandi í björtum vorum, að 
sá sem á þig trúir muni lifa þótt hann 
deyi og að hvorki dauði nje lif geti skilið 
oss við þig. Í þessari trú viljum vjer 
glaðir bíða vorrar dauðastundar, glaðir 
bíða þess, að þú ummyndir líkama vorrar 
lægingar svo hann verði líkur þinum 
dýrðar líkama '). Þá fáum vjer að sjá 
þig augliti til auglitis og það mun verða 
eilíft og óumræðilegt sæluefni að skoða 


1) Fil. 3, 21. 


helgidaga bænir. sl 


þina dýrð og dásemdir. Bænheyr oss, 
himneski faðir! sakir Jesú Krists, vors- 
upprisna frelsara. Amen. 


Bæn á (kóngs) bænadaginn, 


Heilagi alltsjáandi Guð! Í auðmýkt 
hjartans nálgumst vjer þína eilífu hátign. 
Frá þjer, himneski faðir! kemur öll góð 
og öll fullkomin gjöf; þú hefir gefið oss 
þinn eingetinn son og gefur oss alla góða 
hluti með honum. þú hefur gefið oss þitt 
heilaga og sáluhjálplega orð til þess að 
það væri ljós á vorum vegum og lampi 
vorra fóta og þú lætur vort jarðneska lif 
vera blandað blíðu og stríðu til þess að 
snúa hjörtum vorum frá hjegóma veraldar- 
innar og draga þau til þín. Þegar vjer nú 
íhugum þína náð og þínar velgjörðir við oss, 
ogspyrjum sjálfa oss hvernig vjer færum oss 
þínar náðargáfur í nyt, æ! þá finnum vjer með 
angri til breyskleika og ófullkomlegleika 
vors og megum hryggvir játa, að vor synda- 
skuld er mikil, já að vjer höfum syndgað 
í himininn og fyrir þjer. Æ! fyrirgef 
oss í Jesú nafni allar vorar syndir og 
ávirðingar. þú hefur sjálfur sagt, að þú 
viljir ekki dauða syndugs manns, heldur 
að hann snúi sjer og lifi. Snú þú oss, 
drottinn! snú þú oss til þín, svo vjer getum 


32 Hátíða- og 


höndlað eilíft líf. Gef þú oss harmþrungin 
hjörtu og sundurkraminn anda, svo þinn 
andi geti tekið sjer bústað í sálum vorum 
og vakið hjá oss einlæga iðrun og al- 
varlegan viðbjóð við syndinni. þú vilt 
ekki brjóta hinn brákaða reyr nje slökkva 
hið blaktanda skar; æ! vertu oss aumum 
syndurum náðugur og miskunsamur í Jesú 
nafni. Styrktu og glæddu kærleikann og 
vonarinnar ljós í vorum hjörtum. Upp- 
rættu oss ekki í vorum syndum, heldur 
gefðu oss náð til að betrast og bera 
ávexti iðrunarinnar, þú ert sá, sem ávöxt- 
inn gefur; láttu oss bera mikinn ávöxt til 
eilifs lífs, Þú þekkir vor veiku og óstöð- 
ugu hjörtu; þú veizt, að þau eru fúsari 
á að velkjast í sorgum og áhyggjum 
þessa lífs en að finna til þeirrar hryggðar, 
sem kemur frá þjer og leiðir til þín. 
Hjálpa þú oss með þínum anda til að 
sigra vort holdlega og veraldlega hug- 
arfar, til að vinna sigur trúarinnar og 
þjóna þjer í anda og sannleika. Æ! sendu 
oss anda bænarinnar, svo vjer leitum þín 
meðan þig er að finna og áköllum þig 
meðan þú ert oss nálægur; sendu oss 
anda árvekninnar, svo vjer ekki sofnum í 
syndinni, heldur verkum vora sáluhjálp 
með ugga og andvara og reynumst þjer 


helgidaga bænir. 33 


trúir allt til dauðans. Bænheyr oss i Jesú 
nafni. Amen. 


Bæn á uppstigningardaginn. 


Gæzkuríki, himneski faðir! Á þessum 
degi stje þinn eingetinn son, frelsari vor 
Jesús Kristur upp í hæðirnar til þín, hvaðan 
hann var kominn til að endurleysa oss 
synduga menn. Leyf þú oss einnig, 
sem köllum oss hans lærisveina, að lypta 
hjörtum vorum upp til þín, til að biðja 
og vegsama þitt heilaga nafn. 0, vor 
Guð! Þegar vjer lyptum augum vorum 
til himins og virðum fyrir oss öll þín 
dásemdarverk, allan hinn óteljandi him- 
inhnatta fjölda, sem almætti þitt og alvizka 
hefur myndað og sem þú lætur ganga 
eptir fastsettum lögum, æ! þá finnum vjer 
til þess í björtum vorum, að frá þjer 
streymir öll fylling og fegurð og óend- 
andlegt lif. Og þegar vjer lyptum björtum 
vorum upp til þín, þá finnum vjer einnig 
til þess, að engu síður dásamleg eru þin 
almættisundur á náðarinnar himni; því að 
af einskærri og óendanlegri náð hefur þú 
látið þinn eingetinn son stofna ríki hjer á 
jörðunni, himneskt og eilíft ríki og af 
einskærri náð hefur þú heitið öllum þínum 
börnum sælufullri og eilífri arfleilð á 

P. Pjetursson. Bænakver. 3 


34 Hátíða- og 


himnum. Ó! guðdómlegi frelsari! Þú ert 
farinn til himins í þá dýrð, sem þú hafðir 
hjá föðurnum fyrir öndverðu; þú ert far- 
inn á undan oss að til búa oss stað. 
Þjer er allt vald gefið á himni og jörðu; 
æl! drag þú hjörtu vor til þín og losa þú 
þau við synd og sorgir og áhyggjur þessa 
lífs, svo það verði vor æðsta unaðsemd 
að hafa hugann hjá þjer og umgengni 
vora á himnum. Og þegar þessi jarð- 
nesku böndin slitna og lausnarstund vor 
upp rennur, æ! flyt oss þá hjeðan til þín 
í ríki himnanna, sem er rjettlæti, friður 
og fögnuður í heilögum anda. Amen. 


Bæn á hvítasunnu. 


Ó, þú eilífi andanna faðir! sem á hinni 
helgu  hvítasunnuhátið  úthelltir þínum 
heilaga anda í hjörtu þinna trúudu, sendu 
oss einnig þenna þinn sannleikans og hugg- 
unarinnar anda.  Æ! láttu hann leiða oss 
í allan sannleika og kenna oss að þekkja 
þinn heilaga vilja og sannfæra oss um 
vora syndasekt; láttu hann hugga hin 
hrelldu og harmþrungnu hjörtu, og veita 
þeim hvild og frið. Þinn heilagi andi 
taki sjer stöðugan bústað í sálum vorum, 
svo vjer ekki lengur framgöngum eptir 
holdinu, heldur eptir andanum og hreinsum 


helgidaga bænir. ðð- 


oss af allri saurgun holdsins og andans. 
Ó! þú himneski, heilagi Guðs og Jesú 
Krists andi! Snú þú hjörtum vorum Í 
hæðirnar og losa þú þau við fjötur synd- 
samlegra girnda, við sorgir og áhyggjur 
þessa lífs. Kenn þú oss að þekkja þínar 
ástgjafir og þakka þær eins og vera ber. 
Innrættu oss auðmýkt og trúnaðartraust, 
elsku til Guðs og manna, friðar og ein- 
drægnis anda. Æ! vertu vort ljós í myrk- 
rinu, vort athvarf í lífinu, vor huggun í 
dauðanum. Leið þú oss á hinn rjetta veg 
til eilífs lífs, svo vjer í þínu himneska 
ríki syngjum þjer með himneskum tungum 
lof og dýrð um aldir alda. Amen. 


Bæn á Trinitatis (heilagrar þrenningar) 
hátið. 

Órannsakanlegi, eilífi Guð! þú, sem ert 
konungur konunganna og drottinn drottn- 
anna, þú, sem einn hefur ódauðleikann 
og býrð í því ljósi, sem enginn fær til 
komizt, vjer þökkum þjer í auðmýkt hjart- 
ans fyrir það, að þú af einskærri náð 
hefur opinberazt oss í þínum eingetnum 
syni, sem er ímynd þinnar veru og ljómi 
þinnar dýrðar, að þú í honum hefur opin- 
berazt sem eilífur kærleikur og faðir 
allrar miskunar og að þú hefur opinberazt 

3* 


36 Hátíða- og 


oss í þínum heilaga anda sem sannleikans 
og heilagleikans eilífa uppspretta. Æl! 
láttu þinn anda taka sjer bústað í vorum 
anda, svo vjer getum endurfæðzt og orðið 
heilagir eins og „sá, sem oss hefur kallað“; 
úthelltu þinni heilögu elsku í vor hjörtu, 
svo vjer fáum viðbjóð við syndinni og 
öllu því, sem þjer er mótstæðilegt og 
það verði vor æðsta unaðsemd að úthella 
hjörtum vorum fyrir þjer í bæninni og 
breyta eptir þínum blessuðu boðum, sem 
öll miða til vorrar eilífu sáluhjálpar. Æ! 
drag þú björtu vor til þín frá synd og 
solli veraldarinnar, svo vjer lærum að 
hafa umgengni vora á himnum, og verðum 
fyrir þína náð hreinir og helgaðir þegar 
vjer á síðan mætum frammi fyrir dómstóli 
þinnar dýrðar. Þjer heilagi, þríeini Guð 
sie lof og dýrð fyrir það, að þú í þínu 
orði hefur opinberað oss þína eilífu hátign, 
fyrir alla þá náð og allar þær velgjörðir, 
sem þú hefur veitt oss fyrir þinn einget- 
inn son, drottinn vorn Jesúm Krist. 
Amen. 


Bæn eplir prjedikun á sunnudögum. 

Eilífi himneski faðir! Lofað og veg- 
samað sje þitt heilaga nafn fyrir alla þá 
óendanlegu náð og miskunsemi, sem þú 


helgidaga bænir, 31 


svo ríkulega auðsýnir oss, gef þú oss 
náð til þess alltaf betur og betur að læra 
að þekkja ríkdóm þinnar miskunar og 
gæzku, svo vjer verðum þín trúlynd og 
hlýðin börn og getum elskað þig af öllu 
hjarta. Fyrirgef oss í Jesú nafni allar 
vorar syndir og yfirsjónir, en gef þú oss 
einnig náð til þess að þekkja þær betur 
og betur og iðrast þeirra af bjarta. Styrk 
þú oss í trú, elsku og von og öllum 
kristilegnm dyggðum. Haltu þinni mildi- 
ríku verndarhendi yfir þessnm söfnuði og 
láttu þitt heilaga og sáluhjálplega orð 
búa ríkulega meðal vor og bera hjá oss 
mikinn ávöxt til eilifs líf. Blessaðu fóstur- 
jörð vora með allskonar andlegri og tíman- 
legri blessun. Blessaðu vorn allramildasta 
konung og ríkisstjórn hans.  Blessaðu 
þína kristni og láttu þitt ríki meir og 
meir útbreiðast á jörðunni. Miskuna þig 
yfir allar þær þjóðir, sem ennþá ráfa í 
vanþekkingar og villu myrkrum og láttu 
þær fá að sjá ljós þinna sannleiksorða, 
svo þær geti tilbeðið þig í anda og sann- 
leika. Miskuna þú öllum þjáðum kross- 
berendum, öllum sjúkum og sorgmæddum, 
drag þú hjörtu þeirra til þín og þegar þú 
hefur reynt þá eptir þínu eilifa vísdóms- 
ráði, þá veittu þeim hvíld og hugsvölun, 
svo þeir kannist við þína handleiðslu og 


38 Missiraskipta 


himnesku föðurgæzku og vegsami þitt 
heilaga nafn. Ó, Guð! gjör þú betur við 
oss alla, en vjer fáum beðið og vertu 
oss öllum náðugur og miskunsamur í lífi 
og dauða. Bænheyr það í Jesú nafni. 
Amen. 


Missiraskipta bænir. 


Bæn á seinasta sumardag. 


Á góði himneski faðir! þú upplýkur 
þinni mildu hendi og seður „allar lifandi 
skepnur með þinni blessun. Æ! einnig 
vjer megum játa þenna sannleika og þakka 
þjer af innsta grunni hjartans fyrir allar 
þær föðurlegu velgjörðir, sem þú hefur 
veitt oss á þessu út líðanda sumri eins 
og alla um liðna æfi vora. Þín almættis 
hönd hefur viðhaldið voru veika lifi og 
hlíft oss við öllum slysum og háskasemdum ; 
þín örlætishönd sendi oss dögg af himni 
og frjófsamar árstíðir og blessaði vora 
bjargræðisvega, og þín heilaga náðarhónd 
hefur enn sem fyr leitazt við að draga oss 
til þín óg leiða oss til eilifs lífs. Ó! 
hver fær útmálað þína eilífu náð? Hver 


bænir. 39 


getur upp talið alla þína náðarríku vel- 
gjörninga? Vjer dauðlegir og skamm- 
sýnir menn sjáum allt í þoku og ráðgátu, 
enn sjáum þó, að sjerhver dagur og sjer- 
hver stand er vottur um þína óendanlegu 
föðurgæzku, já, að þetta líf er eins og 
hið eilífa lifið náðargjöf þín í drottni vorum 
Jesú Kristi. Æ! drottinn! bjálpa þú oss 
til að helga þjer þetta vort lif, svo vjer 
getum lifað því æðra andlega lífi, lífinu í 
þier, sem er hafið yfir allar breytingar 
tímans, svo vjer hættum að festa hug og 
hjörtu við hina tímanlegu og hverfulu hluti, 
en elskum þig af ölla hjarta og getum af 
öllu hjarta treyst þjer og falið oss þinni 
forsjón á hendur. Vertu vort skjól og 
skjöldur, vor líkn og athvarf á komanda 
vetri. Þín eilífa náð og þinn blessaði 
friður sje með oss í lífi og dauða, um 
tíma og eilifð. Bænheyr það í Jesú nafni. 
Amen. 


Bæn á fyrsta vetrardag, 


Eilífi og óumbreytanlegi Guð! mildi- 
ríki himneski faðir! þú lifir frá eilífð til 
eilífðar og ert æ hinn sami, því hjá þjer 
er ekki "umbreyting nje umbreytingar- 
skuggi. En vjer erum dauðlegir, veikir 
og vanmáttugir, háðir tímans og breyt- 


40 Missiraskipta 


inganna lögmáli. Straumur tímans hrífur 
oss með sjer og flytur oss innan litils 
tíma framm í dauðans og eilífðarinnar djúp. 
Fyrir þjer, drottinn! eru þúsundir ára eins 
og eitt augnablik, en fyrir oss er sjer- 
hvert missiri talsverður hluti þessa vors 
stutta hjervistartíma. þess vegna finnur 
sál vor hvergi hvild og frið nema hjá 
þjer, í trúnni á þig, elskunni til þín og 
voninni á þig, og þess vegna er það eilift 
líf, að þekkja þig einn sannan Guð og 
þann, sem þú út sendir Jesúm Krist. Æ! 
himneski faðir! vertu oss nálægur með 
þinni náð á þessum nýbyrjaða vetri, 
haltu þinni almáttugu verndarhendi yfir 
oss og frelsaðu oss frá öllu illu. Blessa 
þú vorn vetrarforða og láttu oss neyta 
þinna gjafa með nægjusemi og þakklátu 
hjartalagi við þig gjafarann allra góðra 
hluta. Láttu þitt heilaga orð vera ljós á 
vorum vegum og lampa vorra fóta í vetr- 
arins myrkrum, svo vjer framgöngum 
eins og ljóssins börn. Láttu oss mitt í 
vetrarkuldanum vera brennandi í andanum 
og stöðuga í bæninni. „Æ! veturinn minnir 
oss á dauðann; láttu umhugsun um dauð- 
ann sífellt minna oss á að búa oss rjetti- 
lega undir burtför vora hjeðan og verka 
vora sáluhjálp með ótta og andvara. þú 
einn veizt, hvort vjer fáum af lifað þenna 


bænir. 41 


vetur; en ef vjer höldum oss stöðuglega 
við þig, þá heyrum vjer þjer til hvort 
sem vjer lifum eða deyjum og þegar vjer 
höfum þig að eins, drottinn! þá hirðum 
vjer hvorki um himin nje jörð, þá getum 
vjer Ókvíðnir tekið sjerhverjum tíma- 
skiptum og glaðir gengið á móti dauða 
vorum, því þá höfum vjer höndlað hið 
eilífa líið og þú munt flytja oss frá dauð- 
anum til lífsins. Svo byrjum vjer þá 
veturinn í þínu náðarnafni, láttu oss 
einnig lifa hann í þínu nafni, svo vjer 
fáum endað hann í sameiningu við þig, 
annaðhvort hjer, eða í þínu dýrðarríki á 
himnum.  Bænheyr oss í Jesú nafni. 
Amen. 


Bæn á seinasta velrardag. 


Æ! minni erum vjer, drottinn! allri 
þinni miskun og trúfesti! þetta megum 
vjer af hjarta játa, þegar vjer nú rennum 
huganum yfir hinn  útlíðanda vetur og 
virðum fyrir oss þína gæzku og vorn 
óverðugleik. þú hefur hlíft oss, verndað 
oss og alið önn fyrir oss allt framm á 
þenna dag. Hvern morgun hefur þín náð. 
verið ný og fersk yfir oss og á hverjum 
degi hefðum vjer getað þreifað á þinni 
föðurlegu handleiðslu, ef vjer hefðum gefið 


42 Missiraskipta 


gaum að því og veitt því eptirtekt. En 
æ því miður hefur enn sem fyrri orðið 
ofmikill skortur á þessu fyrir oss. Hversu 
opt höfum vjer ekki á þessum út líðanda 
vetri verið tregir til að lypta hjörtunum 
upp til þín með bæn og þakkargjörð ? 
Hversu opt hefur ekki vor bænaiðja verið 
köld og kærleikslaus? Hversu opt höfum 
vjer ekki nálgazt þig með vörunum, en 
björtu vor verið langt í burtu? Hversu 
opt hefur oss ekki legið við að vera 
óánægðir og mögla yfir þinni stjórn og 
handleiðslu, þegar oss bar eitthvað ógeð- 
fellt að höndum? Æ! vjer höfum allir 
syndgað og brotið þín boðorð, ef ei vís- 
vitandi og af ásettu ráði, þá í bráðræði 
og af breyskleika; vjer höfum allir unnið 
til hegningar og oss skortir alla þá hrósun, 
sem fyrir þjer gildir. En vjer flýjum til 
þinnar eilífu náðar og biðjum þig í Jesú 
nafni, að fyrirgefa oss allar vorar syndir 
og yfirsjónir, en minnast vor eptir þinni 
miklu miskunsemi.  Yfirgefðu oss ekki 
og slepptu ekki þinni verndarhendi af oss, 
heldur virztu enn í náð að líta til vor 
og gæta vor á hinu komanda sumri. En 
um fram allt, láttu sjerhvert fótmál er vjer 
stígum á æfinnar skeiðfleti gjöra oss æ 
guðræknari og þjer æ þóknanlegri, svo 
vjer við enda þessara vorra bjervistar- 


a 


r 
4 


bænir. 43 


daga förum frá dauðanum til lífsins og 
erfum hið eilífa sælulífið hjá þjer og frels- 
ara vorum Jesú Kristi. Bænheyr oss í 
hans nafni. Amen. 


Bæn á fyrsta sumardag, 


Frá þjer, eilifi miskunsemdanna faðir! 
kemur öll góð og öll fullkomin gjöf. 
Þú ert tímans höfundur og stjórnari; þú 
myndar sumar og vetur, hita og kulda, 
blítt og stritt; já þú viðheldur og stjórnar 
öllum hlutum með almætti, speki og gæzku. 
Enn er einn vetur æfi vorrar liðinn og 
nýtt sumar upprunnið. Lof og dýrð sje 
þjer, líknsami faðir! fyrir hinn liðna tíma, 
fyrir þína mildiríku handleiðslu á oss 
þenna umliðna vetur. Lof og dýrð sje 
þjer fyrir hið blíða og hið stríða, sem 
fram við oss kemur; allt eru það föður- 
legar velgjörðir og föðurlegar bendingar. 
Þú lætur hið nýja sumar veita náttúrunni 
nýtt fjör og lif og þína sól upprenna yfir 
rjettláta og rangláta. Æ! láttu einnig 
guðrækni vora fá nýtt fjör og lif með 
þessu nýja sumri, svo vjer verðum sam- 
taka hinni ytri náttúru í að bera vitni um 
þína hátign og þínar dásemdir. Láttu 
sól þinnar miskunar skína skært og fag- 
urt yfir oss á náðarinnar himni og láttu 


44 Missiraskipta bænir. 


ylgeisla hennar lífga og verma vor dauðu 
og köldu hjörtu, svo að vort kristilega 
trúarlif beri ríkulegan ávöxt. þú ert 
sá, sem ávöxtinn gefur hæði í náttúrunnar 
og náðarinnar ríki. Blessa þú oss þetta 
nýbyrjaða sumar af ríkdómi þínnar náðar; 
blessa þú sjerhvert verk, sem vjer vinnum 
í þínum ótta; þín náð og blessun fylgi 
oss, hvar sem vjer erum og hvert sem 
vjer förum. Láttu sumarsins blíðu daga 
glæða hjá oss elsku til þín og þakklæti 
við þig, og hina stríðu kenna oss kristi- 
lega þolinmæði og undirgefni undir þinn 
blessaðan vilja. Láttu þetta nýja sumar, 
þenna nýja náðartíma miða til að mennta 
og undirbúa oss rjettilega undir hinn ei- 
lífa uppskerutíma, svo vjer ekki einungis 
hugsum um, að afla oss tímanlegra gæða, 
heldur miklu fremur ástundum að safna 
andlegum og himneskum fjársjóðum. Vertu 
vor Guð í lífi og dauða og gef þú oss 
gott og blessað sumar í Jesú nafni. 
Amen. 


ry 


Sakramenta bænir. 45 


Sakramenta bænir. 


Bæn við skirnina. 


Á máttusi, eilífi Guð! mildiríki himneski 
faðir! Láttu þína náð og blessun fylgja 
þessu unga barni alla þess ókomnu æli- 
daga. Hafi þín eilífa speki ætlað því, að 
dvelja nokkra stund hjer á jörðunni, þá 
láttu það ekki einungis vaxa að aldri, 
heldur að vizku og náð hjá þjer og 
mönnum.  Upplýstu það með þínu orði 
og þínum heilaga anda, svo það læri að 
þekkja þig einn sannan Guð og þann, sem 
þú útsendir, Jesúm Krist, læri að þekkja 
þær ómetanlegu náðarvelgjörðir, sem þú 
hefur veitt því með því að gjöra það að 
þínu barni og erfingja eilifs lífs. Æ! 
úthelltu þinni heilögu elsku í hjarta þess 
og gróðursettu það í kærleikanum, svo 
það elski þig og allt, sem er gott og þjer 
þóknanlegt, en hati syndina og allt óguð- 
legt athæli. Haltu því stöðuglega við þig, 
svo að hvorki lif nje dauði fái slitið það 
úr þinni hendi, heldur verði það þjer 
hlýðið og trútt allt til dauðans og eignist 
þá lífsins kórónu, sem þú hefur þínum 
trúlyndu börnum fyrirhugað.  Bænheyr 
það í Jesú nafni. Amen. 


46 Sakramenta 


Skriptamálin (með nokkrum breytingum.) 


Æruverðugi faðir í Kristi! Jeg bið 
yður, að heyra mína játningu, uppörfa 
mína guðrækni, áminna mig með guðsorði, 
hugga mig með þess fyrirheitum og full- 
vissa mig um fyrirgefningu synda minna 
í Jesú nafni, þegar jeg iðrast þeirra af 
hjarta. 

Jeg aumur og syndugur maður játa 
trú mína á Guð almáttugan og viðurkenni 
hans miklu dásemdarverk, en afneita synd 
og öllu óguðlegu athæfi. Jeg meðkenni, 
að jeg er sekur í óteljandi syndum og 
hefi brotið á móti Guðs boðum og vilja 
í hugsunum, orðum og verkum, og þá 
sjaldan jeg hefi rjett ' einlæglega viljað 
gjöra hið góða, hefur þó hið illa jafnan 
við mig loðað. „Æ! þetta angrar mig nú 
af hjarta og því vil jeg feginn iðrast 
allra minna synda, láta af þeim og sjá 
við þeim með rjettri trú og trausti til 
Guðs miskunar fyrir frelsara minn Jesúm 
Krist. Jeg endurnýja nú alvarlega það 
heit í augsýn alltsjáanda Guðs að láta 
mjer daglega fara fram í öllu góðu og 
sífellt hafa frelsarans heilaga dæmi fyrir 
augunum, og til að styrkja mig í þessu 
áformi ætla jeg nú í dag hátíðlega að endur- 
minnast hans friðþægjandi dauða. Guð 


bænir. 47 


virðist að gefa mjer náð sína til þess í 
Jesú nafni, amen. 


Bæn fyrir skriptir. 


Ó, Guð! kenn þú mjer að prófa mig 
rjettilega; láttu þinn heilaga anda vekja 
mig og sannfæra mig um syndir mínar, 
svo jeg geti iðrazt þeirra af hjarta ; láttu 
hann upplýsa mig og leiða mig í allann 
sannleika, svo eg sjái viðurstyggð syndar- 
innar og fái viðbjóð við henni; láttu hann 
sundur kremja hjarta mitt, svo jeg með 
angri og trega finni til minnar syndasektar 
og geti í trúnni á frelsara minn flúið til 
þinnar miskunar og náðar. Æ! drottinn! 
þú þekkir mig og allan minn breyskleika; 
kendu mjer að þekkja sjálfan mig, svo 
jeg dragi mig ekki á tálar í minum sálu- 
hjálparefnum, nje fegri mínar yfirsjónir, 
heldur framkomi fyrir þig með hræsnis- 
lausu hugarfari, í dag og æfinlega, amen. 


Bæn eptir skriptir. 

Lof og dýrð sje þjer, himneski faðir! 
fyrir alla þína náð og miskunsemi við mig 
auman Og Sekan syndara. þú hefur í 
þínu heilaga orði heitið mjer fyrirgefn- 
ingu allra minna synda fyrir Jesú Krists 
skuld, ef jeg iðrast þeirra af hjarta og 


48 Sakramenta 


ástunda framvegis að hlýða þínum boðum. 
Æ! þessi fullvissa huggar mitt hrellda 
hjarta og því vil jeg af öllu hjarta hata 
syndina, en leitast við að lifa þjer og 
lausnara mínum. Láttu þá heilögu náðar- 
máltið, sem jeg ætla að neyta í dag, verða 
kröptugt meðal til að glæða og styrkja 
þessi mín betrunaráform, svo þau aldrei 
framar líði mjer úr minni, heldur verði 
jeg þjer og frelsara mínum sameinaður í 
lifi og dauða, amen. 


Bæn fyrir bergingu. 


Æ! góði, himneski frelsari! Nú geng 
jeg inn að þínu náðar borði til að neyta 
þíns heilaga líkama og blóðs. Gef þú 
mjer náð til þess, að ganga þangað sem 
verðugur borðgestur; gef þú mjer náð til 
þess að finna til þess og hrærast af því 
innst í bjarta mínu, að þú af óendanlegri 
elsku gekkst í dauðann fyrir mig til að 
afplána mína syndasekt og afreka mjer 
eilíft líf. . Láttu umhugsun um þinn eilífa 
kærleika gagntaka mina sál og sinni, svo 
jeg helgi þjer hjarta mitt og alla mína 
lífs og sálar krapta. Æ! kom þú nú til 
mín og taktu þjer sjálfur bústað í sálu 
minni, svo jeg verði eitt með þjer og lifi 
og deyi í þínu nalni, amen. 


bænir. 49 


Bæn eptir bergingu. 


Lofaður sjertu, lausnari minn! fyrir 
alla þá óendanlegu náð og miskunsemi, 
sem þú hefur auðsýnt mjer, aumum og 
óverðugum. þú hefur afrekað mjer fyrir- 
gefningu syndanna, Guðs náð og eilífa 
sáluhjálp. Æ! þú veizt, að jeg vil elska 
þig af öllu hjarta og leitast við að feta í 
þin heilögu fótspor; en þú veizt líka, að 
holdið er veikt, þó andinn sje reiðubúinn 
og þekkir mitt óstöðuga hjarta; vertu mátt- 
ugur í mínum veikleika, styrktu mig í 
stríðinu við freistingarnar og gjör þú þann 
enda á þeim, að jeg fái staðizt og borið 
sigurinn úr býtum. Ö! láttu mig aldrei 
gleyma þjer nje Guði minum, svo jeg í 
öllu mínu dagfari sýni það leynt og ljóst, 
að jeg sje þinu lærisveinn og hans barn. 
Gróðursettu mig í þínum himneska kær- 
leika, svo að hvorki lif nje dauði geti skilið 

mig við þig, heldur verði jeg eitt "með þjer 
að „eilífa, amen. 


Bænir þeirra, sem eru þjónustaðir. 
a. fyrir bergingu. 

'Ó, Jesú, drottinn minn og frelsari! Vertu 
hjá mjer og vertu mjer náðugur. Með 
þinni heilögu náðarmáltið læknar þú hinn 

P. Pjetursson. Bænakver. í! 


50 Sakramenta 


djúpu hjartasárin, með henni græðir þú 
meinsemdir sálarinnar og styrkir vora veiku 
trú. Æ! miskuna þú mjer og láttu mig 
verðuglega neyta þíns líkama og blóðs og 
verða hluttakandi í því frelsi, sem þú hefur 
afrekað oss. Jeg er veikur og vanburða 
og get ekki beðið þig eins heitt eins og 
jeg vildi. Æ! vorkenndu veikleika minum 
og láttu þína friðþæging afplána mínar 
syndir. Jeg held mjer fast við það fyrir- 
heit þitt, að þú viljir ekki brjóta hinn 
brákaða reyr nje slökkva hinn líttloganda 
hörkveik. Hugsvalaðu mjer með þinni náð, 
svo jeg geti lofað þig og vegsamað um 
alla eilifð, amen. 


hb. eptir bergingu. 


Mildiríki frelsari! Nú hefur þú enn á 
ný tekið mig að þjer og gefið mjer þinn 
líkama og þitt blóð og fullvissað mig um 
fyrirgefningu synda minna og eilífa sálu- 
hjálp. Hvernig get jeg aumur og vesall 
maður þakkað þjer, eins og vera ber, 
þessa óumræðilegu velgjörninga? Æ! þigg 
þú náðarsamlega mitt veika hjartans þakk- 
læti. Láttu mig styrkjast í minum innra 
manni þó minn ytri maður hrörni; láttu 
mig tilheyra þjer, og lifa og deyja í sam- 
fjelagi við þig, amen. 


bænir, ol 


Bæn um trúna. 


Almáttugi og eilífi Guð, miskunsemd- 
anna himneski faðir! þú, sem af einskærri 
náð hefur útvalið og kallað mig til þíns rík- 
is, æ! styrktu mig í trúnni; glæddu ljós 
trúarinnar í sálu minni, svo að efasemd- 
anna myrkur aldrei villi sjónir fyrir mjer. 
Láttu þá sannfæringu vera óbifanlega í 
hjarta mínu, að þú af þinni eilífu náð og 
miskunsemi hefur sent þinn eingetinn son 
Jesúm Krist í heiminn til að friðþægja fyr- 
ir heiminn við þig og afplána mína synda- 
sekt og láttu þessa trú vekja hjá mjer 
innilega löngun eptir að breyta eptir þín- 
um heilögu boðum og hans heilaga dæmi, 
svo jeg af öllum kröptum leitist við, að 
sýna trú mína í verki, í elsku til Þín og 
og náunga míns. Ó Guð! láttu mig í lif. 
ándi trú gjöra mína útvalningu vissa og 
höndla eilíft líf, — Bænheyr það í Jesú 
nafni, amen. 


Bæn um kristilegt hugarfar. 


Eilíi, sóði Guð! Af þinni óendanlegu 
miskunsemi hefur þú frelsað mig úr van- 
trúarinnar og villunnar myrkrum og leitt 
mig inn í þitt náðarríki. — Æl fullkomna 
þú. i mjer þetta þitt miskunarverk, sem þú 
hefur byrjað. Láttu ljós þinna sáluhjálp- 

4? 


52 Ýmislegar 


legu sannleiks orða lýsa mjer svo jeg fram- 
gangi sem ljóssins barn. Hjálpa þú mjer, 
svo jeg ætíð hugsi, tali og gjöri það sem 
þjer er þóknanlegt. Hjálpa "þú mjer til 
að krossfesta holdið með girndum þess og 
tilhneigingum; hjálpa þú mjer til að vaka 
og biðja, svo jeg fyrir bænina fái krapta 
til að kigra allar syndsamlegar freistingar. 
Úthelltu þinni elsku í sálu mína, svo jeg 
geti elskað þig af öllu bjarta og náung- 
ann eins og sjálfan mig. Vert. máttugur 
í mínum veikleika, náðugur í mínum breysk- 
leika, fyrir Jesú Krists skuld, amen. 


Bæn um að geta beðið rjettilega. 


Miskunsami Guð himneski faðir! Frá 
þjer kemur öll fullkomin gjöf, einnig sú, 
að geta beðið þig rjettilega. Æ! þú þekk- 
ir hviklyndi og veikleika hjarta míns og 
veizt, að þegar jeg ætla að biðja þig og 
þakka þjer, þá vill hugur minn svo opt 
hvarfla hingað og þangað og hugsanir mín- 
ar verða hjegómlegar. Virztu, drottinn! að 
senda mjer anda náðar og bænar; láttu 
mig verða gagntekinn af lotningu fyrir þinni 
eilífu hátign og innilegu þakklæti fyrir 
allar þínar óteljandi velgjörðir; láttu hjarta 
mitt verða sundurkramið af hryggð og 
angti yfir minni syndasekt; láttu mig setja 


bænir. öð 


alla mína von til þín og þinnar miskunar, 
í Jesú nafni, svo að jeg nálgist þig með 
auðmjúku, iðrandi og trúuðu hugarfari. 
Kenn þú mier að biðja í Jesú nafni, með 
hans hugarfari og í trúnni á hans friðþæg- 
ingu. Ljettu af mjer öllum áhyggjum og 
sorgum þessa lífs og losa þú hjarta mitt 
við heimselskunnar og eigingirninnar synd- 
samlegu fjötra, svo jeg varpi allri minni 
áhyggju upp á þig og biðji þig helzt 
um hin andlegu og eilífu gæði. Styrktu 
mig til að tilbiðja þig með rjettum anda 
í Jesú nafni, amen. 


Bæn fyrir messu. 


Almáttugi, himneski Guð og faðir! 
þú hefur gefið oss þitt heilaga og sálu- 
bjálplega orð til þess, að það væri ljós á 
vorum vegum og lampi vorra fóta. Virztu 
náðarsamlega að. upplýsa og helga vor 
björtu, svo vjer skiljum þitt orð, heyrum 
það með andakt og geymum það í góðum 
og siðsömum hjörtum. Láttu það bera mik- 
inn ávöxt hjá oss, oss til sáluhjálpar, en 
þínu heilaga nafni til lofs og dýrðar, í 
Jesú nafni, amen. 


Bæn eptir messu. 
Þökk sje þjer, algóði faðir! fyrir það 


54 Ýmislegar 


að þú enn þá einusinni hefur gefið oss 
tækifæri til að heyra þitt blessaða lífsins 
orð. Æ! virztu nú einnig af náð þinni að 
gróðursetja það í hjörtum vorum, svo það 
hafi helgandi áhrif á hugarfar og líferni 
vort. Láttu það lífga vora elsku til þín 
og vort trúnaðartraust á þjer og gjöra oss 
hæfilega fyrir þá eilífu sáluhjálp, sem þinn 
eingetinn son, frelsari vor Jesús Kristur 
hefur oss afrekað, amen. 


Borðbænir. 
Bæn fyrir borðun. 


Drottinn jeg þakka þjer að þú hefur 
gefið mjer mat og drykk til saðningar og 
svölunar fyrir þetta mitt líkamlega lif. 
Blessa þú mjer þessar þínar gjafir og láttu 
þær minna mig á þau andlegu og eilífu 
gæði, sem jeg fyrst og fremst á að sækj- 
ast eptir, mjer til sáluhjálpar í Jesú nafni, 
amen. 


Bæn eptir borðun. 


- Lof og dýrð sje þjer, góði Guð! fyrir 
mat og drykk og allar góðar gjafir, sem 
þú veitir mjer af rikdómi þinnar náðar. 
- Seð þú einnig sálu mína með krapti þíns 
heilaga og sáluhjálplega orðs, svo jeg í 


bænir Ð 


sannri og lifandi trú tilbiðji þig í anda og 
sannleika og ástundi að hlýða þínum boð- 
um. Bænheyr það í Jesú nafni amen. 


Bæn á afmælisdegi. 


Eilífi miskunsami Guð! Fyrir þína náð 
hefi jeg lifað allt fram á þenna dag ogjeg 
þakka þjer nú af innsta grunni hjartans 
fyrir mínar liðnu lífsstundir og fyrir alla 
þá óteljandi velgjörninga, sem þú hefur 
auðsýnt mjer frá því jeg kom í þenna heim. 
Lofa þú drottinn sála mín! og allt hvað í 
mjer er, vegsami hans heilaga nafna! Ætti 
jeg ekki að lofa og vegsama þig, Guð minn 
góður! sem ekki hefur einungis blessað 
mig með svo mörgum tímanlegum gæðum, 
heldur einnig leitt mig til þekkingar á þjer 
og gjört mig að þínu barni og erfingja 
eilifs lífs. Þín mildiríka náðarhönd hefur 
leitt mig á hinum liðnu æfinnar árum og 
föðurlega gætt mín og verndað mig. Æ! 
minni er jeg drottinn! allri þinni miskun 
og trúfesti! Þín almættishönd hefur frelsað 
mig úr hættun og háskasemdum, og hlíft mjer 
við svo mörgu andstreymi og mótlæti lifs- 
ins; þín gæzka hefur vakið mig með bend- 
ingum og áminningum og huggað mig. méð 
þínum náðar fyrirheitum. En, hvernig get 
jeg minnzt þinnar miskunar, án þess einn- 


56 Ýmislegar 


ig að minnast míns óverðugleika og minna 
synda? Æl! fyrirgef þú mjer allar mínar 
syndir í Jesú nafni! og gef þú mjer náð til 
þess hjer eptir að lifa í sannri tru og elsku, 
og halda mjer stöðuglega við þig. Jeg 
veit ekki hve margir mínir ókomnu æfi- 
dagar muni verða; þú einn veizt það drott- 
inn minn! því þú ert herra lífsins og 
dauðans og úthlutar vorum æfidögum ept- 
ir þinni eilífu speki og gæzku. Verði á 
mjer þinn blessaður og náðugur vilji; jeg 
beygi mig undir þína voldugu hönd og fel 
mig með lífi og sálu í þína forsjónar 
hönd. Æ! gef þú mjer náð til þess í 
þessu jarðneska og hverfula lífi að höndla 
hið eilila og himneska líf. Bænheyr það 
í Jesú nafni, amen. 


Bæn um kristilega þolinmæði. 


Almáttugi góði Guð! Þú ert læknir 
hinna veiku, huggari hinna harmþrungnu, 
skjól og athvarf hinna yfirgefnu.  þolin- 
mæðinnar og huggunarinnar eilíli Guð! 
Þú sjer og þekkir vorn veikleika og vort 
ístöðuleysi og veizt, að vjer getum ekki 
borið þjáninganna kross án þinnar guðlegu 
hjálpar, því án þín megnum vjer ekkert. 
Æ! þess vegna flý jeg til þín og bið þig 
af öllu hjarta: styrk þú mína veiku trú 


bænir. Dr 


og veittu mjer þolinmæði og stöðuglyndi. 
Gef þú mjer náð til að umbera hirtingu 
þinnar föðurlegu forsjónar með kristilegri 
stillingu og jafnaðargeði og láttu mig treysta 
því staðfastlega, að allt, sem þú lætur mjer 
að höndum bera, miðar til að draga mig 
til þín, að það allt miðar til að efla mína 
sönnu og eilífu farsæld. Látta mig trúa 
því staðfastlega, að þú agar þann, sem þú 
elskar, til þess að vjer ekki skulum festa 
hug og hjarta við þessa tímanlegu og fall- 
völtu hluti, heldur treysta þjer einum og 
í auðmýkt hjartans setja alla vora von til 
þín. Láttu þá tilhugsun jafnan vera mína 
hjartans huggun, að mótlætingar nálægs 
tíma eru ljettvægar í samanburði við þá 
eilífu dýrð, sem þú hefur þínum börnum 
fyrirhugað. Láttu mig ætið hafa dæmi 
míns heilaga frelsara fyrir augunum og 
muna eptir því, hvernig hann með himn- 
eskri þolinmæði og óendanlegri undirgefni 
undir þinn vilja bar allar þrautir og þján- 
ingar. Og hvað eru þó mannlegar raunir 
nema ekkert í samanburði við þær hör- 
mungar og píslir, sem hann varð að reyna! 
Æl! þú leggur engum þyngri byrði á herðar 
en þú gefur honum krapta til að bera; 
hjálpa þú mjer því, eilifi Guð! með þínum 
krapti og sendu mjer anda máttarins og 
stillingarinnar, svo jeg í sjerhverri neyð 


58 Ýmislegar 


þakki þjer og vegsami þitt heilaga nafn. 
Gef þú mjer náð til að líða með Kristi, 
svo jeg megi með honum dýrðlegur verða 
og öðlist þá óumræðilegu sælu, sem ekki 
hefur auga sjeð, ekki eyra heyrt og í 
einskis huga komið, amen. 


Bæn hins aldarhnigna. 


Lof og dýrð sje þjer, eilífi góði Guð! 
sem svo dásamlega hefur leitt mig til 
minna elliára. Frá því jeg fæddist og allt 
til þessarar stundar hefur þú veitt mjer 
óteljandi náðarvelgjörðir. Allt á jeg þinni 
náð að þakka og allt mitt umliðna lif er 
vottur um þína óendanlegu miskunsemi. 
Sjerhver dagur flutti mjer nýja velgjörn- 
inga frá þinni mildiríku fóðurhendi ; en, æ! 
á sjerhvérjum degi óx einnig mín synda- 
sekt. Gef þú mjer nú náð til þess, að 
jeg með auðmjúku og sundurkrömdu hjarta 
geti kannazt við syndir mínar og iðrazt 
þeirra. Kenn þú mjer, Guð minn góður! 
hvernig jeg á að bæta og lagfæra það sem 
jeg ennþá get bætt og lagfært og gef þú 
mjer þrek og krapta til að sigra sjerhvern 
syndsamlegan vana og allæ syndsamlegar 
girndir og tilhneigingar, Hjálpa þú mjer 
til þess, í stöðugri trú og undirgefni undir 
þinn blessaða vilja að bera ellinnar an- 


bænir. ) 


marka og þann veikleika, sem henni er 
samfara. Þú hefur umborið allan minn 
breyskieika með óendanlegri þolinmæði; 
hjálpa þú mjer, drottinn! til að vera þolin- 
móður, glaður og ánægður í þínum ótta. 
Vertu hjá mjer, því að kvölda tekur og á 
daginn líður og láttu það sem eptir er 
æfidagsins vera þjer einum helgað, svo 
þegar lausnarstund min upprennur, geti 
jeg með sonarlegri djörfung og í míns 
frelsara Jesú nafni falið minn anda í þínar 
föðurhendur. *Friðarins eilifi Guð! láttu 
þjón þinn fara hjeðan í friði, í friði við 
þig, sjálfan mig og aðra menn. Láttu 
dauða minn verða vægan og viðskilnað 
minn sálubjálplegan og flyt þú mig í þín- 
um eilífa friðar faðmi á friðarins og sæl- 
unnar land.  Bænheyr það í Jesú nafni, 
amen. 


Bæn húsbænda. 


Himneski mildiríki Guð og faðir! Frá 
þjer kemur öll góð og öll fullkomin gjöf. 
Þökk sje þjer fyrir alla þína náð og allt 
hið góða, sem þú hefur veitt mjer í and- 
legum og tímanlegum efnum.  Blessa þú 
í Jesú nafni heimili mitt og alla, sem þín 
föðurlega miskunsemi hefur falið minni 
umsjón á hendur. Gef þú mjer náð til 


60 Ýmislegar 


að lifa þjer þóknanlega og vera þeim til 
fyrirmyndar í því, sem gott er. Blessa 
þú vinnu vora og bjargræðis útvegi; gef 
þú oss heilsu, frið og farsæld en einkum 
kristilega þolinmæði í þjáningum og undir- 
gefni undir þinn heilaga vilja. Þjer, drott- 
inn! fel jeg mig og mína og allt hvað mitt 
er, í Jesú nafni, amen. 


Bæn hjóna. 


Drottinn minn og frelsari! helga þú 
okkar hjónaást með þínum himneska kær- 
leikans anda, svo hún verði hrein og andleg 
og laus við alla eigingirni og reiði, alla . 
þverúð og harðúð hjartans. Kenn þú okkur 
að elskast eins og þú hefur elskað oss. 
Hjálpa þú okkur, eilífa elskan! til að halda 
eindrægni andans í bandi friðarins, svo að 
öll okkar sambúð verði þjer þóknanleg, 
öðrum til góðrar fyrirmyndar og sjálfum 
okkur til tímanlegrar og eilifrar forsæld- 
ar. Gef þú okkur náð til þess, að leið- 
rjetta hvert annað með hógværð og still- 
ingu, umbera hvort annars breyskleika 
með kristilegri þolinmæði, og bera hvort 
annars byrði með kærleiksfullu og við- 
kvæmu hjartalagi. O, drottinn! sameina 
þú sálir okkar í þinni elsku, svo hún 
verði sterkari en dauðinn og fylgi okkur 


bænir. 61 


út yfir gröf og dauða inn á sælunnar og 
friðarins land, amen. 


Barna bæn. 


Ó, Jesú, góði frelsari! þú tókst börnin 
þjer í fang, blessaðir þau og sagðir, að 
þeim heyrði guðsríki til. Æ! taktu mig 
að þjer og blessaðu mig; hjálpa þú mjer 
til að vera gott og hlýðið barn, svo jeg 
hvorki hugsi, tali nje gjöri það sem er 
ljótt eða syndsamlegt; hjálpa þú mjer til 
að vaxa í náð hjá Guði og mönnum. Gef 
þú mjer skilning og löngun eptir að læra 
það sem gott er, löngun eptir að lesa og 
heyra þitt heilaga orð og hlýða því með 
andakt og eptirtekt. Láttu mig muna eptir 
að biðja þig opt og innilega, svo jeg haldi 
mjer stöðuglega til Guðs og geti elskað 
hann og þig af öllu bjarta. CÆ! himneski 
faðir! Vertu faðir minn í Jesú nafni; vernda 
þú mig og frelsa þú mig frá öllu illu; 
láttu mig æfinlega vera þitt barn, svo jeg 
erfi það himneska ríki, sem þú hefur þín- 
um börnum heitið.  Bænheyr það i Jesú 
nafni, amen. 


Bæn foreldra. 


Miskunsami Guð og faðir! faðir allra, 
'sem börn kallast bæði á himni og jörðu. 


þ 


62 Ýmislegar 


Kenn þú mjer að biðja fyrir börnum mín- 
um; kenn þú mjer að gróðursetja elsku 
til þín í þeirra hjörtum, en uppræta hjá 
þeim illgresi syndarinnar; hjálpa þú mjer 
til að ganga á undan þeim með góðu ept- 
irdæmi og leiða þau á dyggðanna veg. 
Æ! vek þú í sálum þeirra góðar hugsanir 
og guðrækilegar tilfinningar og haltu þeim 
stöðuglega við þig, svo þan aldrei spill- 
ist af ginningum heimsins, nje leiðist af- 
vega af syndsamlegum girndum.“ Vernd- 
aðu, blessaðu og ávaxtaðu þau i öllu góðu 
og gjör betur við þau em jeg“ fæ beðið 
eða skynjað Þinni eilífu föðurforsjón fel 
jeg þau á hendur; láttu þau ekki glatast, 
heldur reynast þjer trú allt til: daúðans, 


svo þau á síðan beri úr býtum þá lífsins 


kórónu, sem þú af náð þinni munt gefa 
öllum þínum trúlyndu börnum. “Ó, Gðkð! 
vertu minn og þeirra faðir, í Jesú náfnig“ 
amen. Rd Fá 


Bæn hjúa. á 


Góði himneski faðir! Jég þakka Íjer 
af öllu hjarta, að þú' hefur; gefið mjer 
krapta og tækifæri til. að „afla þess, sem 
jeg við þarf til viðhalds! þessa míns lík- 
amlega lífs, svo leg eptir „þínu boði get 


ney tt mins brauðs Í svella; ' mins andlitis." 


Á 


Á 


bænir. 63 


Hjálpa þú mjer til að vinna í þínum ótta, 
með dyggð og trúmennsku við húsbændur 
mína bæði ljóst og leynt; hjálpa þú mjer 
til að auðsýna þeim hlýðni og hollustu 
sjálfsafneitun og þolinmæði í minni köllun. 
Legg þú þína blessun yfir öll mín verk; 
styrktu mína krapta og vertu sjálfur í 
verki með mjer. Gef þú mjer náð til að 
lifa kristilega, svo jeg eignist eilíft lif og 
fái þau himnesku verðlaun, sem þú hefur 
heitið þínum góðu og trúlyndu þjónum, 
fyrir Jesú friðþægingar sakir. Amen. 

“ 

A Ferðamanns bæn. 

Ó, Guð! í þina nafni byrja jeg þéssa 
ferð og bið þig í Jesú nafni.að vera með 
mjer „og halda þinni almáttugu verndar- 
hendi yfir mjér.og afstýra frá mj í öllafn 
slysum háskasémdum,, Æl! þú hefur 
hingað til: náðarsalega leitt mig; en því 
miður, hefi jeg "einatt gleymt að þakka þína 
handleiðslu eins og vera ber; fyrirgef þú 
„ mjer“ af miskun þinni all gáleysi mitt og 
' gleymsku og gef mjer náð til þess, hjer 
- eptir að verða Þþakklátari og betri. Vertu 
. minn leiðtogi á lífsins vegi; verju með 
- mjer, hvar sem jeg er og hvert sem jeg 
fer;-vertú mjer háðugur Í lífi; og dauða. 
* Bænheyr það í „Jesú nafni, amen. 


64 Ýmislegar 


Iðrunar andvarp. 


Heilagi EÐ jeg hef syndgað í himininn 
og fyrir þjer. Þ egar jeg kem fram fyrir 
Þitt heilaga auglit og hugsa til margfjölda 
minna synda þá berst og titrar bjarta mitt 
og sál mín fyllist angist og kvíða. Ó! 
hversu lengi hef jeg ekki lifað g gálauslega 
og hugsunarlaust um mitt sálarástand og 
mín eilífu forlög! Hversu lengi hefi jeg 
ekki syndgað uppá náðina og hugsað, að 
jeg allt af hefði nógan tíma til iðrunar og 
apturhvarfs. — Kærleikslaus og kaldsinna 
og vanþakklátur við þig, eilifa gæzkan! 
hef jeg þegið þinar óteljandi velgjörðir 
og varið þeim síður en skyldi; þá krapta, 
sem þú gafst mjer hefi jeg vanbrúkað og 
burt sóað í holdsins og heimsins þjónustu 
miklum hluta þess nmáðartíma, sem þú 
ljentir mjer til undirbúnings undir eilifð- 
ina. Jeg hefi gengið í myrkri; en nú er 
skýlan dottin frá augum mínum svo jeg 
sje mína synda eymd. O! er það mögu- 
legt, heilagi Guð! að þú getir Litið misk- 
unar augum á mitt umliðna líf, sem er 
svo syndum atað að jeg þori ekki sjálfur 
að virða það fyrir mjer? Er það mögu- 
legt, að þú getir sameinazt þeirri sál, sem 
fegin vildi geta umflúið sjálfa sig?  Þeg- 
ar jeg ber lif mitt saman við þitt heilaga 


bænir. K 65 


lögmál þá verður allt til að ásaka mig og 
ógna mjer með dómum þíns eilífa rjett- 
lætis; já, mjer liggur þá við vantrausti og 
örvæntingu. Eins og jeg áður svæfði 
sjálfan mig í andvaraleysi með þeirri hugs- 
un, að þú værir ætíð reiðubúinn að taka 
syndarann til máðar, þegar hann sneri 
sjer til þín, eins liggur mjer nú við að 
efast um þína óendanlegu miskunsemi. Áð- 
ur syndgaði jeg móti þjer með oftrausti; 
æl drottinn! hjálpa þú mjer nú svo jeg 
syndgi ekki móti þjer með vantrausti. þú 
hefur sjálfur sagt, að þú viljir ekki dauða 
syndugs manns, heldur að hann snúi sjer. 
og lifi og að þú viljir ekki brjóta hinn 
brákaða reyr, nje slökkva hið blaktanda 
skar og fyrir Jesú Krists skuld hefur þú 
heitið öllum iðrandi syndurum þinni náð 
og synda fyrirgefning. Já jeg vil treysta 
því að þú munir taka mig enn til náðar og að 
þú enn hafir þinn miskunar faðm útbreidd- 
an móti mjer aumum og brotlegum synd- 
ara. Jeg þarf ekki að vantreysta þinni 
óendanlegu náð, heldur öllu fremur hrein- 
skilni og staðtestu minnar iðrunar. Hvers 
góðs má jeg ekki vænta af þinni gæzku, 
fyrst hún hefur vakið mig af syndanna 
svefni! þetta almættis verk þitt á mjer 
skal styrkja traust mitt á þjer og fylla 
hjarta mitt elsku og þakklæti. Ól faðir 


P. Pjetursson. Bænakver. 5) 


66 Ýmislegar 


miskunsemdanna og Guð allrar huggunar! 
Hugsvala þú mjer með þinni náð; hreinsa 
þú og helga þú hjarta mitt og fullkomna 
þú í mjer hið góða verkið, sem þú hefur 
byrjað. Styrktu mig til að vaka og biðja 
og vinna sigur yfir öllu sem vill draga 
mig frá þjer. Æ! vertu mitt ljós og leið- 
arvísir; vertu máttugur í mínum veikleika 
og úthelltu þinni elsku og þinum anda í 
sálu mína, svo það verði min æðsta unað- 
semd að hlýða þínum heilögu boðum, að 
hugsa til þín og úthella hjarta mínu fyr- 
ir þjer í bæninni. Ö! Guð láttu ekki hið 
nálæga nje hið ókomna, hvorki líf nje 
dauða geta skilið mig við þinn kærleika í 
Jesú Kristi, amen. 


Bæn um sáluhjálplegan dauða. 


Ó! þú almáttngi og eilífi herra lífsins 
og dauðans! Þín náð hefur gefið mjer lif- 
ið og viðhaldið því allt fram á þenna dag 
og þín náð hefur einnig ákveðið, hve 
lengi jeg eigi að dvelja hjer í þessum 
dauðans líkama. þú einn veizt það, góði 
Guð hvort mínar ólifuðu lifsstundir verða 
margar eða fáar. Verði á mjer þinn bless- 
aður og vísdómsfullur vilji! Jeg treysti 
því af öllu bjarta, að þú munir gjöra það 
eina við mig, sem þú sjer mjer fyrir beztu 


bænir. 67 


og því vil jeg ekki biðja þig um langt líf, 
heldur um náð til þess að geta lifað kristi- 
lega og dáið sáluhjálplega. —Æ! hjálpa 
þú mjer til að höndla lífið í þjer, hið 
æðra og eilífa lífið og gjöra mina, út- 
útvalningu vissa. Láttu umhugsun um 
dauða, eilifð og dóm aptra mjer frá synd- 
inni og kenna mjer að vaka og biðja. Og 
þegar lausnarstund mín upprennur, gef 
þú mjer þá í krapti Jesú friðþægjanda 
dauða náð til að sigra alla dauðans angist 
og í hans nafni fela minn anda í þínar 
föðurhendur. 0, Jesú! meðtaktu minn 
anda, amen. 


Bæn fyrir kristilegri kirkju. 

Ó! herra Guð, himneski faðir! Láttu 
þitt ríki, náðarinnar og sannleikans ríki 
útbreiðast og eflast meir og meir á jörð- 
unni, svo að allar þjóðir læri að þekkja 
þig einn sannan Guð og þann, sem þú 
út sendir, Jesúm Krist og fái að reyna 
krapt þíns eilífa kærleika. Láttu þitt heilaga 
sannleiksorð hvervetna sýna, að það er 
þinn kraptur til sáluhjálpar sjerhverjum, 
sem trúir og láttu þinn heilaga anda vekja 
og glæða sanna og lifandi trú í hjörtum 
þeirra, sem orðið heyra, svo þeir beri 
mikinn ávöxt til eilifs lífs. upprættu alla 
heiðinglega lesti úr þinni kristni og leiddu 


5 


68 Ýmislegar 


alla villuráfandi á lífsins veg. Æl! láttu 
alla kristna menn tilbiðja þig í einum anda 
og meir og meir finna til þess, að þeir 
eru allir bræður og systur í Jesú Kristi 
og limir á hans líkama.  Æ! virztu að 
upplýsa alla menn með ljósi þíns anda og 
helga þá í þínum sannleika; svo þar að 
lokunum verði eitt sauðahús og einn hirð- 
ir og þú verðir allt í öllu. þitt er rikið, 
mátturinn og dýrðin, að eilífu, amen. 


Bæn í hallæri. 


Ó! þú eilífi alheimstjórnari! þú mennt- 
ar þjóðirnar í skóla mótlætinganna; þú 
reynir þín börn eins með binu stríða sem 
hinu blíða, allir þínir vegir eru einber 
miskun og trúfesti. þú upplýkur þinni 
hendi og seður allar lifándi skepnur með 
þinni blessun; æ! drottinn! gef þú oss 
einnig vort daglegt brauð; láttu ekki nátt- 
úruna synja oss þess sem vjer viðþurfum 
til þessa lífs viðurhalds; styrk þú oss til 
að leita atvinnu vorrar í þínum ótta og 
legg þú þína blessun yfir öll vor störf. 
Vjer finnum nú með angri til þess, að vjer 
einatt að undanförnu höfum verið van- 
„ þakklátir við þig, gjafarann allra góðra 
hluta, optsinnis þegið þínar náðargjafir í 
hugsunarleysi og þráfalt varið þeim illa 


bænir. 69 


og sjálfum oss til syndar. —Æ! hegndu 
oss ekki fyrir þetta vanþakklæti vort og 
þessa vangá vora, heldur fyrirgef oss það 
eins og hverja aðra synd í Jesú nafni. 
Láttu þenna reynslunnar tíma kenna oss 
þakklátsemi og auðmýkt; þolinmæði og 
undirgefni undir þinn heilaga vilja, svo 
vjer ekki möglum móti þinni vísdómsfullu 
stjórn, heldur beygjum oss í auðmýkt und-. 
ir þína voldugu hönd. Styrktu vort trún- 
aðartraust á þinni mildiríku forsjón, svo 
vjer vörpum allri vorri áhyggju upp á 
þig og treystum því af bjarta, að þegar 
neyðin er stærst, þá er þin hjálp nálæg- 
ust. Þjer felum vjer oss og öll vor efni 
í Jesú nafni. Láttu oss tilheyra þjer í 
lífi og dauða, amen. ; 


Bæn við fermingu barna. 


Eilífi og almáttugi Guð! algóði himn- 
eski faðir! Af þinni óendanlegu náð og 
miskunsemi hefur þú sent þinn eingetinn 
og Elskulegan son í heiminn og fyrir 
hann tekið oss synduga menn í sátt við 
þig. Af óendanlegri náð og miskunsemi 
hefur þú leitt oss frá myrkrinu til ljóss- 
ins og frá dauðanum til lífsins og gjört 
oss að þínum börnum og erfingjum eilifs 
lífs. Vertu oss öllum nálægur með þinni 


70 Ýmislegar 


náð og blessun og sjer í lagi þeim ung- 
mennum sem í dag hátíðlega staðfesta 
skírnarsáttmála sinn við þig.  Æ! sendu 
þeiw þinn heilaga anda, anda ráðs og 
skilnings, sem leiði þau í allan sannleika 
og láti þau finna til þess, að það er ei- 
líft líf, að þekkja þig einn sannan Guð 
og þann, sem þú útsendir Jesúm Krist. 
Gróðursettu þau, himneski faðir! í þínum 
heilaga kærleika, svo þau elski þig og frels- 
ara sinn af öllu hjarta og leggi alla stund 
á að hlýða þínum heilögu boðum. Ó! Guði 
láttu aldrei elsku til heimsins nje áhyggjur 

og sorgir koma þeim til að gleyma þjer og 
sinni eilífu ákvörðun. Haltu þinni verndar 
hendi yfir þeim, og leiddu þau á þínum 
vegum og eptir þínu eilífa vísdómsráði yfir 
allar torfærur þessa lífs. Vertu jafnan þeirra 
ljós og leiðtogi, styrktu þau í freistingun- 
um, svo þau ekki falli og, ef þau hrasa, 
þá vertu þeim náðugur og miskunsamur 
í Jesú nafni. Vertu þeirra skjól og at- 
hvarf í þrautum og þjáningum og láttu 
þau setja alla sína von til þín með auð- 
mýkt og undirgefni undir þinn heilaga 
vilja. Láttu þau alla æfi muna til þessa 
hátíðlega dags, muna til þess, að þau há- 
tíðlega heita því að reynast þjer trú allt 
til dauðans og láttu þessa endurminn- 
ingu hafa helgandi áhrif á þeirra hugar- 


bænir. JA 


far og alla þeirra breytni, svo þau fram- 
gangi sem ljóssins börn og eignist að 
lokunum það himneska ríki, sem þú frá 
upphafi veraldar hefir þínum börnum fyrir- 
hugað. Vertu þeirra og vor allra faðir í 

Jesú nafni, amen. 


Bæn fyrir sjúkum. 

Góði Guð! miskuna þú þessum sjúk- 
lingi, sem stynur undir krossins þungu 
byrði. Lina þú hans sáru þjáningar og 
legg þú honum lið og krapt til að geta 
borið þær, Sje það þinn náðugur og vis- 
dómsfullur vilji, þá reis þú hann aptur á 
fætur til þessa lífs; en umfram allt þá 
láttu þenna kross verða til þess að glæða 
hans æðra andlega líf og miða til að und- 
irbúa hann undir hið eilífa lífið. Láttu hann 
þekkja þína agandi föðurhönd og sef þú 
honum þolinmæði, óbifanlegt trúartraust og 
undirgefni undir þinn blessaða vilja. Gef 
þú honum ráð og rænu til að andvarpa 
til þín og úthella hjarta sínu fyrir þjer í 
bæninni, svo hann ávalt mæni augum trúar 
og vonar upp til þín og hafi það hug- 
fast, að þjáningar nálægs tíma eru skamm- 
vinnar og ljettvægar í samanburði við þá 
eilifu dýrð, sem við oss mun opinber verða. 
Láttu hann iðuglega hugsa um frelsarans 
Óumræðilegu kvöl og pínu, sem hann hei- 


12 Ymislegar 


lagur og saklaus varð að þola fyrir oss 
synduga og seka og að oss ber að líða 
með honum, svo vjer verðum með honum 
vegsamlegir gjörðir, já að oss byrjar fyr- 
ir miklar hörmungar að innganga í þitt 
ríki. —Æ drag þú allan hug og hjarta 
hans til þín og láttu hann tilheyra þjer 
í lífi og dauða. Vertu honum náðugur og 
miskunsamur í Jesú nafni, amen. 


Bæn fyrir deyjandi. 


Almáttugi og eilífi Guð! miskunsemd- 
anna himneski faðir! þú vilt að vjer 
skulum biðja fyrir bræðrum vorum og hef- 
ur fullvissað oss um, að trúuð og auð- 
mjúk bæn sje þjer þóknanleg. Æ! virztu 
af þinni óendanlegu miskunsemi að taka 
að þjer þenna vorn deyjandi bróður (syst. 
ur). — Gjör þú dauðastríð hans ljettbært 
og gef þú honum hægt og sálubjálplegt 
andlát; Vertu honum nálægur með þinni 
náð og láttu hann sigra alla dauðans áng- 
ist og ótta í lifandi von um eilíft líf. 
Láttu hann finna til þess, að dauðinn get- 
ur ekki skilið hann við þinn kærleika í 
Jesú Kristi. Æ, drottinn! láttu hann ekki 
lengi þjást, heldur breytta sem fyrst þján- 
ingum hans í eilífan fögnuð og gleði. 1 


bænir. 73 


þínar hendur felum vjer hans anda, í 
Jesú nafni, amen. 


Bæn við ástvina dauða. 


Hjálpa þú oss, eilífi góði Guð! hjálpa 
þú oss, þegar vorir veiku kraptar ætla 
að bila og vjer ætlum að örmagnast und- 
ir sorgarinnar þungu byrði. Hjálpa þú oss 
þegar "dauðinn slítur hin viðkvæmu ástar- 
böndin, og hrifur þá úr faðmi vorum, sem 
vjer unnum heitast hjer á jörðu. Hjálpa 
þú oss þegar augu vor eru þrútin og sjón 
vor depruð af saknaðar tárum, svo vjer 
ekki sjáum nje skiljum þitt eilifa vísdóms- 
ráð. — Láttu þá þinn heilaga huggunar 
anda fullvissa oss um, að ástvinir vorir 
eru hjá þjer í sælunnar og friðarins himn- 
esku bústöðum og að vjer innan lítillar 
stundar fáum að sjá þá aptur í landi lif- 
enda. Ól! drottinn! Þerra þú sorgar- 
tárin af augum vorum með þeirri hug- 
svalandi von og vissu, að fyrr eða síðar 
söfnumst vjer allir hjá þjer, sem setjum 
alla vora von til þín og berum þann kross, 
sem þú leggur oss á herðar með þolin- 
mæði og undirgefni undir þinn heilaga 
vilja. Hjá þjer er gott að vera; hjá þjer 
er Íriður og fullsæla, og sæll er sá sem 
búinn er að þreyta skeiðhlaupið og er 


14 Vikubænir út af sjö orðum 


kominn heim til þinna himnesku föðurhúsa. 
En sæll er líka sá, sem þegar hjer í lífi 
er þjer sameinaður í trú og elsku og 
hefur umgengni sína á himnum, því mitt 
í tárum og trega getur hann vonglaður 
lypt augum sínum til himins og ausið 
hugsvölun úr lindum þinnar eilífu náðar; 
já, eiliflega sæll er sá, sem lifir þjer og 
deyr í þjer, því bann hefur höndlað eilíft 
líf og fer frá dauðanum til lífsins, amen. 


Vikubænir 


útaf sjö orðum Krists á krossinum. 


Sunnudagur. 
Faðir! fyrirgef þeim, því þeir vita 
ekki, hvað þeir gjöra. 


Mes þessum  bænarorðum baðst þú, 
drottinn vor og frelsari! fyrir þeim óguð- 
legu syndurum, sem negldu þig á kross- 
inn. OO! hvílík elska, hvílík mildi! Hver 
getur með orðum útmálað þinn eilífa 
kærleika, þína óendanlegu náð? Æ! bið 
þú einnig föðurinn fyrir oss, sem svo 
opt ekki vitum, hvað vjer gjörum, þó vjer 
ættum að vita það. Í þínu heilaga orði 


Krists á krossinum. 15 


erum vjer uppfræddir um þitt ráð og þinn 
vilja oss til sáluhjálpar; en heimurinn 
blekkir oss með lystingum sínum, girnd- 
irnar blinda oss með sínum tælandi fag- 
urgala og óvinur sálnanna sáir illgresinu 
í hjörtu vor, þegar vjer sofum og erum 
orðnir andvaralausir um vor sáluhjálpar- 
efni. Þess vegna hrösum vjer og föllum 
og brjótum allir margfaldlega. Æl! fyrir- 
gef oss, himneski faðir! allar vorar syndir 
og ávirðingar í nafni þíns eingetna sonar, 
frelsara vors Jesú Krists. Liífgaðu vor 
dauðu hjörtu, glæddu vora veiku trú og 
láttu þitt heilaga og sáluhjálplega orð 
lýsa oss og leiða á lífsins veg, svo vjer 
vitum, hvað vjer gjörum og það verði 
mark og mið allra vorra gjörða, allra 
vorra orða og hugsana, að þóknast þjer 
og hlýða þínum blessuðu boðum, að elska 
þig og meðbræður vora og fyrirgefa þeim 
af hjarta, sem gjöra eitthvað á hluta vorn, 
svo vjer verðum þín börn, kostgæfin til 
allra góðra verka. Bænheyr það í Jesú 
nafni, amen. 


Mánudagur. 


Í dag skalt þú vera með mjer í paradís. 


Q, herra Jesús Kristur! þú hefur gefið 
oss órækan vott og vissu um þína náð 


76 Vikubænir út af sjó orðum 


og miskunsemi þegar þú með þessum 
huggunarfullu orðum ávarpaðir ræningjann 
á krossinum, sem snjeri sjer til þín með 
sannri iðrun og trú. Æ, drottinn! sendu 
oss einnig anda iðrunarinnar, svo að sam- 
vizka vor verði næm og viðkvæm og vjer 
getum lært að þekkja syndir vorar, svo 
vjer iðrumst þeirra af hjarta og verðum 
teknir til náðar af þjer. Leyf þú oss að 
vera með þjer og vera þjer ávallt sam- 
einaðir í trú og elsku; láttu það verða 
vura æðstu unun að hafa hugann hjá þjer 
og hugsa á hverjum degi um þína óend- 
anlegu elsku. Og þegar æfidagur vor er 
liðinn og vjer eigum að flytja hjeðan, æ! 4 
minnstu vor þá í náð og láttu oss í 
hjörtum vorum heyra þessi huggnnarfullu 
orð: „á dag skaltu vera með mjer í para- 
dis" svo vjer getum ókvíðnir tekið dauð- 
anum og Í þínu nafni falið. vorn anda í 
föðursins hendur. Amen. 


þriðjudagur. 
„Kona! sjá, þar er sonur þinn" 
og við lærisveininn: 
„Sjá, þar er móðir þín." 


Almáttugi og eilífi miskunsemdanna 
Guð og faðir! þú hefur sýnt oss með 
dæmi frelsara vors Jesú Krists, hvernig 


Krists á krossinum. 71 


vjer eigum að annast ástvini vora og þá, 
sem oss eru vandabundnir, með því hann 
í sinni sáru kvöl og pínu fól sina bjart- 
kæru móður á hendur þeim lærisveini, 
sem hann elskaði. Æ! úthelltu þínum 
heilaga elskunnar anda í vor hjörtu og 
gef þú oss náð til þess, að geta elskað 
aðra eins og oss sjálfa og einkum þá 
sem þín forsjón sjer í lagi hefur falið 
oss á hendur, svo það verði oss ljett 
og ljúft, að annast þá og ala önn fyrir 
þeim. Láttu kristilegan bróðurkærleika búa 
meðal vor, svo vjer varðveitum einingu 
andans í bandi friðarins og allt vort dag- 
far lýsi því, að vjer sjeum þín börn og 
Jesú lærisveinar. Æ! góði, líknsami frels- 
ari! gróðursettu oss í þínum kærleika, svo 
bið sama lunderni geti búið í oss eins og 
var í þjer og vjer af alefli kostum kapps 
um að líkjast þjer og breyta eptir þínu 
heilaga dæmi; og þegar dauðans nótt 
upprennur, vertu oss þá nálægur með 
þinni náð og láttu oss fá að reyna, að 
elskan er sterkari en dauðinn, og að 
kærleikans líf, lífið í þjer og föðurnum, 
er hið eilífa, sanna og sáluhjálplega líf, 
amen. 


18 Vikubænir út af sjö orðum 


Miðvikudagur. 


„Guð minn, Guð minn! hví hefur þú 
yfirgefið mig? 


Ó! herra, Jesús Kristur! Vjer þökk- 
um þjer af öllu bjarta fyrir þína óendan- 
legu elsku til vor syndugra manna, fyrir 
þá óumræðilegu kvöl og pínu, sem þú 
vor vegna þoldir á krossinum, svo að þú 
kallaðir hátt og mæltir: „Guð minn! 
Guð minn! hví hefur þú yfirgefið 
mig?" Þú hefur opnað oss aðgang til 
föðursins og þjer er það að þakka, að 
vjer megum trúa því og treysta, að hann 
yfirgefur oss aldrei, ef vjer höldum oss 
stöðuglega til hans. Æ! drottinn! láttu 
þenna huggunarfulla sannleika gefa oss 
þrek og djörfung til að berjast hinni góðu 
baráttu trúarinnar, svo vjer aldrei yfir- 
gefum þig eða þann veg, sem til lífsins 
leiðir; láttu hann gefa oss þrek og djörf- 
ung til að fylgja þínum heilögu boðum, 
en skilja við syndina og yfirgefa allt, 
sem þjer er mótstæðilegt. Og þegar 
dauðastund vor upprennur og vjer eigum 
að segja skilið við þetta vort jarðneska 
líf, þegar allir tímanlegir hlutir yfirgefa 
oss og vjer erum staddir í dauðans ang- 
ist, ó, vor Guð! láttu oss þá finna til 
þinnar mildiríku nálægðar í sálum vorum, 


Í 


Krists á krossinum. 719 


- fínna til þess, að þú einn yfirgefur oss 


aldrei, heldur flytur oss frá dauðanum til 
lífsins, til eilifs lífs og eilífrar sælu. 
Bænheyr það sökum Jesú friðþægingar 
og í hans nafni, amen. 


Fimmtudagur. 
„Mig þyrstir". 


Algóði, himneski faðir! Þegar vjer í 
anda nálgumst þíns sonar kross og virð- 
um fyrir oss þá óumræðilegu kvöl og 
pínu, sem hann varð að þola vegna vor 
syndugra manna og að hann, þjáður af 
dauðans þorsta, ekki fjekk annann sval- 
adrykk en súrt edik, æ! þá hljóta hjörtu 
vor að klökkna og bráðna, þá hlýtur hver 
og einn af oss með aungri og trega að 
finna til synda sinna og vakna til alvar- 
legrar umhugsunar um sín sálubjálparefni. 
Ó, Guð! vjer játum það með iðrandi hjört- 
um, að oss hefur of mjög þyrst í þessa 
heims hverfulu gæði, og að vjer því 
miður höfum leitazt við, að svala þorsta 
vorra syndsamlegu girnda, með því að 
drekka úr þeim svölunarlindum, sem holdið 
og heimurinn hafa vísað oss á. En því 
meir sem vjer- drukkum úr þeim, því 
meir þyrsti oss, því þetta eru lindir dauð- 
ans. Öðruvísi var þínum þorsta varið, 


80 Vikubænir út af sjö orðum 


vor himneski frelsari! Þig þyrsti eptir 
sáluhjálp vorri, eptir vorri andlegu og 
eilífu farsæld. Æ! vek þú í oss þorsta 
hins eilífa lífsins, svo að oss hungri og 
þyrsti eptir Guðs ríki og hans rjettlæti; 
og þegar heimurinn freistar vor til syndar 
og hvenær sem holdlegar girndir taka 
til að hreifa sjer hjá oss og ætla að 
leiða oss afvega, æ! láttu þá hljóma í 
eyrum vorum þetta orð þitt á krossin- 
um: „mig þyrstir“, svo að vjer snúum 
oss til þín og gefum gætur að þinni að- 
varandi rödd. Og þegar þorsti dauðans 
tekur til að þjá oss og vjer ætlum að 
örmagnast í voru dauðastríði, æ! svala 
þú oss þá af hinum eilífu lífsins lindum, 
sem þú hefur leitt í ljós og taktu oss í 
þinn himneska náðarfaðm, amen. 


á 


. Föstudagur. 
„Það er fullkomnað". 


Með þessum orðum: „það er full- 
komnað", fullkomnaðir þú hið báleita end- 
urlausnarverk, vor guðdómlegi frelsari! 
Með þeim gafst þú til kynna, að stríðinu 
væri lokið og sigurinn unninn, að nú væri 
frelsi vort fullkomnað, himininn opnaður 
og dauðinn uppsvelgður í sigur. Lofað 
og vegsamað sje þitt heilaga nafn! Ö, 


Krists á krossinum. 81 


Jesú! fullkomna þú þína endurlausn í sál- 
um vorum, svo vjer getum helgað þjer 
björtu vor og barizt trúarinnar góðu bar- 
áttu gegn öllum óvinum sáluhjálpar vorr- 
ar, fullkomna þú í oss hið góða verkið, 
verk iðrunarinnar og helgunarinnar og 
vertu máttugur í vorum veikleika, svo að 
allt, sem er ófullkomið í fari voru, verði 
fullkomið fyrir krapt þíns himneska kær- 
leika. Æ! þú ert ekki einungis höfundur, 
heldur og fullkomnari trúarinnar; styrk 
þú vora veiku trú, svo hún verði sönn 
lifandi og ávaxtarsöm í kærleikanum. Og 
þegar æfiskeið vort er á enda runnið, 
gef þú oss þá náð til að geta sagt með 
guðrækilegri djörfung: það er fullkomnað 
þjer til lofs og dýrðar, en oss til sálu- 
hjálpar, amen. 


Laugardagur. 


„Faðir! í þínar hendur fel eg minn 
anda". 


Ó! herra Jesú, himneski lausnari, þú, 
sem oss til sáluhjálpar varst þínum himn- 
eska föður hlýðin allt fram í dauðann og 
sem í dauðanum fólst þinn anda í hans 
hendur, með þessum orðum: faðir! í þínar 
hendur (fel eg minn anda, gef þú oss 
náð til þess iðuglega að hugleiða þína 


82 Vikub. út af sjö orðum Krists á krossinum. 


pínu og þinn friðþægjandi dauða í sannri 
og lifandi trú, svo vjer daglega deyjum 
frá syndinni og getum með kristilegri 
djörfung rennt huganum til vorrar dauða- 
stundar í vissri von um, að þessi líkam- 
legi dauði verði oss inngangur til eilifs 
lífs og eilífrar sælu. Hjálpa þú oss náð- 
arsamlega til að búa oss rjettilega undir 
burtför vora hjeðan og láttu þinn heilaga 
anda mennta og helga vorn anda, svo að 
oss daglega fari meir og meir fram í 
dyggð og guðsótta og vjer daglega nálg- 
umst himininn eins og vjer daglega nálg- 
umst dauða vorn. Og þegar dauðastund 
vor upprennur og hið stranga stríðið byrj- 
ar, æl veittu oss þá sáluhjálplegan sigur, 
vertu oss þá náðugur og miskunsamur, 
láttu oss þá deyja með þín andlátsorð í 
hjartanu og meðtaktu vorn anda í þina 
eilífu dýrð. Amen. 


Margir hafa kvartað yfir því, að vjer hefðum 
svo fáar vikubænir á voru máli og að oss einnig 
vantaði bænir, sem lesa mætti við ýmisleg 
merkileg atvik í lifinu. Til að reyna til að 
bæta úr þessu, en ekki af því að jeg ætlaði að 
búa tíl betri bænir en þær, sem vjer áður höf- 
um, hefi jeg samið þetta litla bænakver, sem 
hjer kemur fyrir almennings sjónir, og skal jeg 
einungis leiðbeina því með þeirri bjartanlegu 
ósk, að þessar einföldu bænir fái vakið og glætt 
guðrækilegar tilfinningar í hjörtum lesendanna 
og með þeirri innilegu von, að Drottinn gefi 
náð sína til þessa, þegar bænirnar eru hafðar 
um hönd með eptirtekt og andakt. 


Reykjavík, 24. júlí mán. 1860. 


P. Pjetursson. 


st jar slök ga ir 


Ei % 
ii ið jú? A 


kl, 


Yfirlit efnisins. 


Vikubænir : 


1. Morgunbænirs # s.0. 
9 kvöldbænni 


Bænir á hátíðum og helgidögum: 


a a 


a 
á skírdag. lks eð 


á páska 
á (kóngs) bænadaginn . 


á hvítasunnu. „ . = 


FAR A 


eptir prjedikun á sunnudögum 
Missiraskiptabænir: 
Bæn á seinasta sumardag 


= a fyrsta vetrardag . 2... 
* á seinasta vetrardag . . =. 
> á fyrsta sumardag . . . . 
Sakramenta bænir: 
Bæn við skírnina ss 0... 
Skriptamálin so. 
Bæn fyrir skriptir. 2 2... 
„ eptir skriptir. 2 2... 
„ fyrir bergingu . 2 - . 
> eptir bergingu. . . 2. 0... 


Bænir þeirra, sem eru þjónustaðir: 


a. fyrir bergingu . 2... 
b. eptir bergingu . . 2. 2 2... 


á föstudaginn langa. . „ . . 


á uppstigningardag . . 2... 


áslfoitatis hátlðlsa 


 K 


rr a) 


Ymislegar bænir: 
Bær 


nm 


mn 
nm 
„ 


um kristilegt hugarfar. . 


um að geta beðið rjettilega 


fyrir messu „2... 
eptir messu . 


Borðbænir: 
"Bæn fyrir borðun. . . . 


eptir:borðun.. % os 


Bæn a afmælisdag .. . 


s 


um kristilega þolinmæði . 
hins aldurshnigna. . . 
húsbænda . 2. 0. 0... 
Ós 
barm: 
foreldra. = - 
bjúa 2 0 
ferðamanns 


ep 


Tórunar andvarp 2 2. 2 „0... 
Bæn um sáluhjálplegan dauða 


fyrir kristilegri kirkju. . 
í hallæri: 0 .18 . 
við fermingu barna. . . 
fyrir sjúkum. . 
fyrir deyjandi . 2... . 
við ástvina dauða . . . 


. 

. 

. 
. 


a 10. 00. 


ga a A Sa 


Br 


Vikubænir út af sjö orðum Krists á krossinum. 


Á 


Lbs - Hbs / Þjóðd 


unun 


